DAGITAB 


2020-2021 


REBOLUSYONARYONG LATHALAING PAMPANITIKAN NG ARTISTA 
AT MANUNULAT NG SAMBAYANAN-TIMOG KATAGALUGAN (ARMAS-TK) 


* 


th 


DIG MANG, 
BAYAN, 
ISULONG! Wi 


IBAGS AK -7 IN 
ANG REHIMENG [ 
VS- DUTERTE! 


“Duterterorismo” 


Inilalarawan ng pabalat ang magiting na paglaban ng 
rebolusyonaryong mamamayan sa terorismo ng tiraniko, kriminal at papet 
na rehimeng US-Duterte. Nilikha ang pabalat ng ARMAS-TK. 


NILALAMAN 


PAUNANG SALITA 


NG PANREHIYONG KUMAND SA OPERASYON-BHB TK 
13 


PAMBUNGAD 


MULA SA PATNUGUTAN 
15 


EDITORYAL 
19 


MAIKLING KWENTO 


Bantayan Blues 
NI KA RONA 
24 


Ang matibay na bigkis ng hukbo at masa 
NI KA JANI 
29 


Unang araw ng tigkiriwi 
NI KA YVES 
32 


Tanong ng pasista, sagot ng magsasaka 
NI KA DESSA 
36 


Sino ang tunay na terorista? 
NI KA ALTHEA 
41 


Ang mahalagang lakad ni Ka Libwa 
NI KA JIMBOY, MULA SA KALATAS 
49 


Pagharap sa pasismo 


ng mga magsasaka ng Quezon 
NI KA MIKO 
54 


SANAYSAY 


Dima: Lupa para sa mga Diyus-diyosan 
NI BELINDA BUKIRIN 
60 


Krimen ba ang maging ina 


ng isang rebolusyonaryo? 
NI KA KAREN, MULA SA DIKLAP 
64 


Mula Kanluran, tungong 


Silangan hanggang Kalayaan! 
NI RESURECCION MARASIGAN 
68 


Lockdown sa Nuevo 
para sa operasyong militar 


NI RA SANTIAGO 
73 


Hinggil sa tunay na buhay ng CAFGU 
NI KA VICTOR, MULA SA DIKLAP 
76 


Medik ng bayan: doktor, 
propagandista, mandirigma 
NI KA ARVHY 
80 


Bakit pinatay ng mga berdugo si Chai? 
NI KA CALIB 
86 


Manggagawa, pulang mandirigma: 
Buhay at pakikibaka ni Rommel Aguado 
90 


TULA 


Dahil ako ay isang Komunista at walang 
naniniwala sa akin (Unang Bahagi) 


NI AXEL PINPIN 
95 


Dahil ako ay isang Komunista at walang 
naniniwala sa akin (Ikalawang Bahagi) 


NI AXEL PINPIN 
99 


Bungarngar sa sukal 
NI KA HUNTER 
103 


May araw rin kayo 
NI KA ROSIE 
104 


Dear Digong (Walang forever) 
NI KA JANI, MULA SA KALATAS 
106 


FMO at lockdown, 


masahol pa sa bagyo 
NI KA NATHAN 
108 


Muling sasabog ang bulkan! 
NI ADEL SERAFIN 
110 


Kumusta, Ka Vic? 
NI KA JORGE 
N2 


Pinunong “Pantas at Hambog" 
NI KA TRISTAN 
n4 


Artista at manunulat 
NI RA SANTIAGO 
NG 


Kayo pa ang terorista? 
NI KEVIN CEDRICK “KA LUCIO" CASTRO, MULA SA KALATAS 
18 


Red alert 
NI KA TOBIAS, MULA SA KALATAS 
120 


Rehimentadong pagkilos 
NI KA KEW 
121 


Sobra ka na! 
NI KA ROSIE 
122 


Tagu-taguan 
NI KA YVES 
124 


Bawat paalam 
NI KEVIN CEDRICK "KA LUCIO" CASTRO 
126 


SA ALAALA NG MGA 
REBOLUSYONARYONG MARTIR 


Kasama, sa iyong pagkabuwal 
NI KA ORYANG 
129 


Hindi mapapalis sa gunita 
NI KA YUAN 
130 


Kaarawan 
NI ADEL SERAFIN 
132 


Oda sa mga kabataang 


martir ng rebolusyon 
NI KA ROSIE 
135 


Pag-asa ng bayan 
NI KA YVES 
137 


Luksampati para sa mga kasama 
NI TRESTALA 
139 


Tangis ng Paragua 
NI KA ELLA 
141 


Si Mario, Ka Jethro at ang karaniwang tao 
NI ADEL SERAFIN 
142 


Para sa iyo, 


isang rebolusyonaryong martir 
NI KA MARCH 
145 


Panandaliang pamamaalam 
NI KA ABRAHAM 
147 


BALAGTASAN 


Susuko o lalaban? 
NG PULANG BANDILA-LDGC-NPA MINDORO 
150 


AWIT 


Bumalikwas 
PULANG BANDILA-EDC-NPA BATANGAS | ARMAS-TK 
156 


Terorismo ng estado 
NINA KA RICA, KA TIKBOY AT KA RENYO 
159 


BISWAL 


Kakoloy 
NI ASTRO GUERRERO CABALLERO 
162 


Gintong butil 
NI ASTRO GUERRERO CABALLERO 
163 


Ano ang kapalit ng pagsuko? 
NI KA KULE 
164 


Detats 


NI ASTRO GUERRERO CABALLERO 
165 


B.R.A.S.S. 


NI RA SANTIAGO 
166 


Ibagsak ang naghaharing uri! 
NI KA KULE 
167 


Lakbay 


NI RA SANTIAGO 
168 


Pagniniig sa gubat 
NI RA SANTIAGO 
169 


Taktikal na Opensiba 
NI RA SANTIAGO 
170 


Ibagsak ang RUSD! 


NI RA SANTIAGO 
171 


Displaced 
MULA SA LARANGAN NG SQBP 
172 


Tanghal 
MULA SA LARANGAN NG SQBP 
173 


Babaeng mandirigma 
NI KA PRINCESS 
174 


Udyr-Milan-Ope 
NI KA MARTIN 
175 


Asolt 


NI KA TARO 
176 


Pulong masa 
NI KA ANGHILA 
177 


Pulang mandirigma 
NI KA MUBEAK 
178 


Pulong talakayan 
NI KA MUBEAK 
179 


Bakasan 
NI KA RENIEL 
180 


Pulong pag-aaral 
NI KA EUNICE 
181 


Tubuhan 


NI KA ATONG 
182 


Tyutor 
NI KA ATONG 
183 


Pakat sa tabing haywey 
MULA SA ISANG LARANGANG GERILYA SA PALAWAN 
184 


Sayawan 
NI KA KHOBAR 
185 


Kaulayaw 
NI KA KHOBAR 
186 


DULA 


Gabing Madilim 
NI KA PLENI 
188 


Talastasan sa pagitan ng tapat at taksil 
NI KA PLENI 
19 


Di mapapatid na ugnayan ng BHB at mamamayan 
NG PULANG BANDILA-AMC-NPA QUEZON 
196 


LIHAM 


Bukas na liham ng isang 
kabataang NPA sa kanyang ina 


NI KA HANNA 
208 


Liham sa ama 
NI KA GEORGE 
212 


PASASALAMAT 
215 


13 


PAUNANG SALITA 
NG PANREHIYONG KUMAND SA OPERASYON 
BAGONG HUKBONG BAYAN TIMOG KATAGALUGAN 


S- ngalan ng Panrehivong Kumand sa Operasvon, ipinapaabot ko ang 
pagbati sa patnugutan ng Dagitab sa matagumpav na paglalabas 

ng Dagitab 2020-2021 batav sa temang 'Ang mukha ng terorismo ng 
estado ng rehimeng US-Duterte sa mata ng nakikibakang mamamavan 
at ang pangangailangang wakasan ito”. Lubhang kinakailangan ang 
paglalabas ng isyung ito upang ibandila ang walang takot, buong 
katapangan at kapangahasang paglaban ng rebolusyonaryong pwersa 
kasama ang sambayanan sa rehiyong TK sa terorismong ipinanlatay ng 
tiraniko, papet, kriminal at mandarambong na rehimeng US-Duterte sa 
mamamayan. 


Ang Bagong Hukbong Bayan at ang rebolusyonaryong mamamayan 
sa rehiyong TK sa nakaraang mga taon, laluna sa panahong saklaw ng 
isyu ng Dagitab 2020-2021 ay buong giting na lumaban sa pinatinding 
kampanyang pangwawasak ng kaaway. Nilabanan ng BHB, kasama ang 
mamamayan sa mga larangang gerilya ang 33 panagupang batalyon 
ng mersenaryo't papet na pwersang AFP-PNP-CAFGU. Nagkamit ang 
BHB at rebolusyonaryong mamamayan ng matitining na mga tagumpay 
sa pagsusulong ng armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo at 
pagtatayo ng base. Nagawa nitong patuloy na makapagpreserba ng 
sapat na lakas upang isulong ang ating rebolusyonaryong pakikibaka sa 
mga susunod na taon. Ang mga tagumpay na ito ay pinuhunanan ng 
pawis, dugo at buhay ng mga martir at bayaning mandirigma ng BHB, ng 
rebolusyonaryong masa at ng mga kadre at kasapi ng Partido. Nararapat 
na ilaan ang pinakamataas na pagpupugay para sa kanila. 


Mamamayan ang mapagpasya! Ito ang pangunahing aral na 
mahahango natin sa paglaban at pagbigo sa atake ng kaaway sa 
nakaraang dalawang taon. Habang mahalaga ang armas sa paglakas at 
tagumpay ng digmang bayan, sekundaryo ito kung ihahambing sa lakas 
at mapagpasyang papel na ginagampanan ng mamamayan. Lahat ng 
mga kwento ng matatagumpay na pagbigo sa pag-atake ng kaaway 
at kwento ng matatagumpay na mga pakikibakang masa ay kwento 
ng kabayanihan ng masa, ng Bagong Hukbong Bayan at ng wastong 


DAGITAL 2021 


14 


pamumuno ng Partido. Dahil makatarungan at tumutugon sa interes 

ng sambayanang Pilipino, tinataglay ng rebolusyong Pilipino ang walang 
maliw na pagsuporta ng mamamayang api at pinagsasamantalan. Sa 
ganito, hindi kailanman magagapi ang rebolusyong Pilipino at tiyak na ito 
ay magtatagumpay. 


Iniimbitahan ko kayong basahin at aralin ang mga likhang sining at 
panitikan ng masa, mandirigma, magsasaka, manggagawa, katutubo, 
kabataan, kababaihan at komunista na naglalaman ng kanilang mga 
kwento ng kabayanihan sa gitna ng buhay at kamatayang pakikibaka 
laban sa kaaway ng sambayanan. Bibigyan tayo ng inspirasyon at aral 
ng mga ito sa pang-araw-araw na pagtupad ng ating mga tungkulin sa 
digma at rebolusyon. 


Mabuhay ang sambayanang lumalaban! 2 


2020 DAGITAL 


15 


PAMBUNGAD 


MULA SA PATNUGUTAN NG DAGITAB 


ara sa taong 2020-2021, itinatanghal ng DAGITAB ang mga 

likhang sining mula sa Timog Katagalugan sa temang “Ang 
mukha ng terorismo ng estado ng rehimeng US-Duterte sa mata 
ng nakikibakang mamamayan at ang pangangailangang wakasan 
ito”. Nilalaman ng isyung ito ang mga tula, kwento, sanaysay, 
awit, dula at sining biswal na nagpapakita kung paano magiting na 
hinarap ng rebolusyonaryong kilusan sa TK ang lahat ng pag-atake 
ng teroristang estado. Sa pamumuno ng Partido Komunista ng 
Pilipinas sa paglulunsad ng digmang bayan, nakikipagtagisan nang 
ngipin-sa-ngipin ang mamamayang api at pinagsasamantalahan. 


Ispesyal na tampok sa DAGITAB 2020-2021 ang bagong likhang 
awit ng Pulang Bandila-Eduardo Dagli Command-BHB Batangas 
at ARMAS-TK na Bumalikwas. Nagbibigay inspirasyon ito sa mga 
rebolusyonaryong pwersa, Pulang mandirigma at masang aktibista sa 
pagkakapit-bisig upang harapin ang hamon ng panahon, magbalik- 
aral at bigwasan ang palalong kaaway ng sambayanan. 


Inilalarawan ng mga akda ang pasismo-terorismo ng estado. 
Tunghayan ang walang pakundangang paglapastangan ng berdugong 
AFP-PNP sa karapatang tao mga kwentong Krimen ba ang maging 
ina ng isang rebolusyonaryo? ni Ka Karen, Unang araw ng tigkiriwi 
ni Ka Yves at Gabing madilim ni Ka Pleni. Salaysay ng mga brutal na 
masaker sa rehiyon ang mga akdang Bakit pinatay ng mga berdugo 
si Chai? ni Ka Calib na kwento ng mag-asawang biktima ng Bloody 
Sunday Massacre at Sino ang tunay na terorista? ni Ka Althea hinggil 
sa mga magsasakang minasaker sa Baras, Rizal noong Disyembre 
2020 na tinaguriang Baras 5. 


Testimonya naman ang Lockdown sa Nuevo para sa operasyong 
militar ni RA Santiago at FMO at lockdown, masahol pa sa bagyo ni 
Ka Nathan sa katusuhan ng reaksyunaryong gubyerno na gamitin 
ang pandemyang Covid-19 upang ilusot ang mga imbi nitong pakana 
para sikilin ang nag-aaklas na mamamayan. Tinutuligsa ng awit na 
Terorismo ng Estado nina Ka Rica, Ka Tikboy at Ka Renyo, tulang 


DAGITAL 2021 


16 


Pinunong “Pantas at Hambog” ni Ka Tristan at Dear Digong (Walang 
forever) ni Ka Jani ang terorismo ni Duterte. 


Sagot sa itim na propaganda ng kaaway ang dalawang bahagi 
ng tula ni Axel Pinpin na Dahil ako ay isang Komunista at walang 
naniniwala sa akin. Inilalarawan din ng Kayo pa ang terorista? ni L. 
Castro ang terrorist-tagging at red-tagging na naging polisiya ng 
rehimeng Duterte para supilin ang sinumang lumalaban sa rehimen. 
Samantala, higit na nalalantad sa Hinggil sa tunay na buhay ng 
CAFGU ni Ka Victor ang kabulukan ng mersyenaryong armadong 
pwersa nitong AFP. Isinisiwalat naman ng Susuko o lalaban? ng 
Pulang Bandila-LdGC-NPA Mindoro ang inasukalang balang hatid ng 
kampanyang pekeng pagpapasuko ng estado. 


Hindi nagpatinag ang rebolusyonaryong mamamayan. 
Kamamanghaan at kagigiliwan ang katapangan at talino ng mga 
magsasaka sa Quezon sa pagharap sa panghaharas at panggigipit ng 
mga sundalo sa kwento ni Ka Dessa na Tanong ng pasista, sagot ng 
magsasaka at Pagharap sa pasismo ng mga magsasaka ng Quezon 
ni Ka Miko. 


Isinasalaysay sa Dima: Lupa para sa mga Diyus-diyosan ni 
Belinda Bukirin ang makasaysayang paglaban ng mga Batangueño 
upang makapanatili sa kanilang lupain at labanan ang mga 
mangangamkam na malalaking burgesya kumprador at panginoong 
maylupa. Paniningil sa imperyalismong US, MBK at PML ang 
nilalaman ng Sobra ka na! ni Ka Rosie at Muling sasabog ang bulkan! 
ni Adel Serafin. 


Samantala, babala sa mga taksil sa rebolusyon ang mga obrang 
May araw rin kayo ni Ka Rosie at Talastasan sa pagitan ng tapat 
at taksil ni Ka Pleni. Inilalarawan nito kung gaano kababaw at 
kawalang-kwenta ang buhay ng mga traydor sa kilusan na nagkanulo 
sa rebolusyon. 


Sa gitna ng pasismo, isang anyo ng paglaban ang mahigpit na 
pagtangan sa prinsipyo ng simpleng pamumuhay at puspusang 
pakikibaka. Nagbibigay inspirasyon ang mga sining-biswal na 
magpapasilip sa mga mambabasa sa pang-araw-araw na buhay 


2020 DAGITAL 


17 


ng masang anakpawis kapiling ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). 
Panawagan naman sa mga artista at manunulat ng sambayanan ang 
Artista at manunulat ni RA Santiago kung saan hinihikayat silang 
lumikha para sa rebolusyon at masa. 


Ipinakikita ng Rehimentadong pagkilos ni Ka Kew at Red 
alert ni Ka Tobias ang buhay ng Pulang hukbo at kung paano nito 
hinahawakan ang disiplina at patakaran sa loob ng BHB. Iniaalay 
naman sa masang anakpawis ang tula ni Ka Hunter na Bungarngar 
sa sukal, sining biswal na Gintong butil ni Astro Guerrero Caballero 
at Sayawan ni Ka Khobar. Puno naman ng inspirasyon ang Bantayan 
Blues ni Ka Rona kung saan mahihinuhang tuluy-tuloy ang paglawak 
ng mga baseng masa sa kanayunan sa gitna ng retooled community 
support program at focused military operations ng kaaway. 


Madarama rin ang mapagkasamang pagmamahalan ng mga 
komunista at pagtangan nila sa kanilang mga responsibilidad 
sa anumang sirkunstansya sa Bawat paalam ni Kevin Cedrick 
“Ka Lucio” Castro at Kumusta, Ka Vic? ni Ka Jorge. Punung- 
puno ng sinseridad at pag-ibig ang mga liham ng mga Pulang 
mandirigmang sina Ka George at Ka Hamna sa kanilang mga 
magulang. Dito nila muling pinanindigan ang kawastuhan ng 
kanilang pagtahak sa armadong pakikibaka. 


Tanda ng pagkabigo ng kaaway ang pagputok ng 
matatagumpay na mga taktikal na opensiba (TO) ng BHB. 
Sinasalamin ng kwento ni Ka Jimboy sa Ang mahalagang lakad 
ni Ka Libwa ang susing papel ng masa sa pagtatagumpay ng mga 
TO sa Mindoro at ang paghawak nang mahigpit ng Pulang hukbo 
sa inisyatiba sa panahong nanghahalihaw ang mga mersenaryong 
tropa sa tulang Tagu-taguan ni Ka Yves. 


Hahangaan ang tapang ng masa at hukbo sa pagharap sa mga 
sakripisyo at panganib habang nakikibaka sa Ang matibay na 
bigkis ng hukbo at masa ni Ka Jani at Di mapapatid na ugnayan 
ng BHB at mamamayan ng Pulang Bandila-AMC-NPA Quezon. 
Puno ng determinasyon, matiyaga at masigasig na gumampan ng 
kanilang papel ang mga Pulang medik sa kwento ni Ka Arvhy sa 
Medik ng bayan: doktor, propagandista, mandirigma. 


DAGITAL 2021 


Sa huli, iniaaalay ang DAGITAB 2020-2021 sa lahat ng mga 
rebolusyonaryong martir at bayani ng rebolusyong Pilipino. 
Mabuting binhi at dangal ng Batangueño ang pagsasalarawan 
ni Resureccion Marasigan kay Mario “Ka Jethro” Caraig sa Mula 
Kanluran, tungong Silangan hanggang Kalayaan! at Si Mario, 
Ka Jethro at ang karaniwang tao ni Adel Serafin. Inspirasyon 
din ang hatid ng Manggagawa, pulang mandirigma: Buhay at 
pakikibaka ni Rommel Aguado at katambal nitong komiks. 


Dinakila sa Pag-asa ng bayan ni Ka Yves at Oda sa mga 
kabataang rebolusyonaryong martir ni Ka Rosie ang mga Pulang 
mandirigmang nabuwal sa gitna ng kanilang kasibulan habang 
magiting na nilalabanan ang terorismo ng rehimeng Duterte. 


Ang mga obrang laman ng DAGITAB ay patunay ng 
pagpupunyagi ng rebolusyonaryong mamamayan ng TK sa 
pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Payabungin 
at palaganapin ang paglikha ng mga sining at panitikan na 
nagtatanghal sa katumpakan at kadakilaan ng digmang bayan! 2 


2020 DAGITAL 


EDITORYAL 


Sagot ng mamamayan sa terorismong 
estado: Digmang bayan! 


S? halos anim na taong paghahari ni Duterte, nasaksihan ang 
orkestradong panliliniang nito bago tuluyang pinakawalan ang 

dahas ng halimaw na estado laban sa sambayanang Pilipino. Sinundan 
niya ang yapak ng kanyang idolong si Hitler at Marcos, ang mga 
pinakasagadsaring pasista't mandarambong sa kasaysayan ng mundo. 
Isa siyang asong ulol na handang sakmalin ang sinuman para mapanatili 
ang kapangyarihan sa estado poder, puo-puong libong buhay man ng 
mamamayan ang paslangin. Bangungot ang kanyang kamay-na-bakal 
na paghahari sa mamamayan. 


Ngunit tulad ng iba pang demagogo at diktador sa kasaysayan, si 
Duterte ay isang tigreng papel na artipisyal ang lakas at ibabagsak ng 
nagkakaisang lakas ng mamamayan. 


Inilatag ni Duterte ang pasismo-terorismo sa balangkas ng 
counter-insurgency guide ng US. Ikinumpas at pinondohan ng US 
ang brutal na kontra-mamamayang gera na inilunsad ng rehimeng 
Duterte. Desperadong hakbang ito upang supilin ang di masupil-supil 
at mawasak na rebolusyonaryong paglaban ng sambayanang Pilipino 
sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM). Kabaliktaran, 
patuloy na lumalawak at lumalakas ang rebolusyon sa buong bansa. 
Ito lamang ang nakikitang solusyon ng mamamayang Pilipino dahil sa 
kahirapang dulot ng mas pinalupit na mga patakarang neoliberal ng 
imperyalismong US kasabwat ang malalaking burgesya-kumprador 
at panginoong maylupa na umuubos sa natitira pang likas-yaman at 
lakas-paggawa ng bansa. Nananatiling napakababa ng sahod habang 
pamahal nang pamahal ang mga bilihin. Sumasahol ang kalagayan 
ng mga manggagawa at pinapalala ang pyudal at malapyudal na 
pagsasamantala sa mga magsasaka. Lansakan ang pangungurakot 
at pandarambong ng mga burukratang kapitalista sa pangunguna ng 
sindikatong Duterte at kanyang mga kroni. Nagpapakasasa sila habang 
lubusang naghihirap ang taumbayan. 


DAGITAL 2021 


20 


Ang sumisidhing krisis sa ekonomya at pulitika ang nagbubunsod 
ng matinding panlipunang ligalig. Para supilin ang tumitinding 
paglaban ng bayan, ipinatupad ng rehimeng US-Duterte ang DSSP 
Kapayapaan, JCP Kapanatagan, Oplan Tokhang, gyera laban sa 
mamamayang Moro at martial law sa Mindanao, Executive Order 
No. 70, Memorandum Order No. 32, Anti-Terrorism Law at iba pang 
katulad na mapanupil na batas. Milyun-milyong mamamayan 
ang biktima ng extrajudicial killings (EIK), iligal na pang-aaresto, 
pagdukot at sapilitang pagkawala, tortyur, sapilitang pagpapalikas 
sa buo-buong mga komunidad, walang habas na pambobomba 
mula sa lupa't himpapawid, pangwawasak ng syudad, eskwelahan, 
komunidad, kabuhayan, bukirin at maging ng mga simbahan at 
iba pang pasilidad pangkultura. Sinamantala pa ni Duterte ang 
pandemyang Covid-19 para ipataw ang kanyang de facto martial law 
na ikinubli sa katawagang “new normal.” Itinayo at pinagana nito ang 
civilian-military junta sa direksyon ng mga pangunahing ahente ng 
imperyalismong US sa Pilipinas tulad ni Hermogenes Esperon, Eduardo 
Año at Delfin Lorenzana. Naging pangunahing makinarya nito ang 
AFP-PNP sa paghahasik ng teror at itinayo ang National Task Force to 
End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). 


Hinubad ni Duterte ang kanyang maskara nang mapagtantong 
hindi niya kayang ibulid sa kapitulasyon ang rebolusyonaryong 
pakikibakang bayang pinamumunuan ng PKP. Sinabotahe at arbitraryo 
niyang tinalikuran ang usapang pangkapayapaan, ipinawalambisa ang 
lahat ng napagtibay na mga kasunduan sa pagitan ng GRP at NDFP 
at idineklarang terorista ang PKP-BHB noong 2017. Katumbas ito ng 
pagtutok ng baril sa mamamayang naninindigan para sa kanilang mga 
demokratikong karapatan. 


Dinaranas ng mga magsasaka at katutubo ang walang habas na 
pambobomba at panganganyon sa mga komunidad sa kanayunan. 
Tinatatakang terorista ang sinumang maglabas ng hinaing at 
manawagan para sa mga lehitimong karapatan. Sinasaklot ng puting 
lagim ang bayan. Naging patakaran ng estado ang pangre-redtag sa 
progresibong mga indibidwal at organisasyon sa pangunguna ng mga 
hibang na anti-komunistang sina Lorraine Badoy at Antonio Parlade 
Jr. Laganap ang pagpapakalat ng pekeng balita, pekeng pagpapasuko. 


2020 DAGITAD 


21 


Ibinubuhos ang pondo ng bayan upang bundatin ang mga berdugong 
heneral at para sa pagbili ng mga kagamitang pandigma at munisyon. 


Maramihang inaaresto at pinapatay ang mga unyonista, lider- 
manggagawa, tagapagtanggol ng karapatang tao, abugado, 
mamamahayag, aktibistang masa at kabataan-estudyante. Ipinatupad 
ang patakarang walang huhulihing buhay sa mga kadre ng Partido, 
opisyal ng BHB laluna ang pinaghihinalaang kabilang sa pambansang 
pamunuan ng Partido, BHB at rebolusyonaryong kilusan. Dahil 
dito, nilapastangan nito at walang pakundangang nilabag ang 
Internasyunal na Makataong Batas kung saan ang mga kababaihan at 
bata ay idinadamay sa kanilang karahasan at krimen. 


Isinasagawa ng AFP-PNP ang mga krimeng ito nang walang 
pangamba dahil sa malagim na kultura ng impyunidad na ibinabandila 
ng teroristang estado. Hindi lamang simpleng pinagtatakpan ang mga 
kriminal na heneral bagkus inuudyukan at kinakandili sila ni Duterte. 
Binibigyang pabuya at promosyon ang mga berdugong tigmak-sa-dugo 
ang mga kamay sa dami ng pinaslang at inapi tulad nina Debold Sinas na 
hepe ng PNP at utak ng Oplan SEMPO/Sauron, Ronald “Bato” Dela Rosa 
na pasimuno ng Oplan Tokhang, Felipe Natividad na nasa likod ng Bloody 
Sunday at Baras 5, Erickson Gloria ng AFP-WesCom na pinuno ng JTF- 
Peacock sa Palawan at marami pang iba. 


Wala nang paglagyan ang galit ng masa sa rehimeng US-Duterte 
sa kabi-kabilang pagyurak sa kanilang karapatan. Kinasusuklaman nila 
ang bayaran at berdugong AFP-PNP. Kaya naman buo ang kanilang 
loob na suungin ang kahirapan, sakripisyo at maging kamatayan para 
labanan ang kriminal at teroristang rehimen at kamtin ang tunay na 
makatarungang lipunan. 


Ngayon, higit kailanman, nauunawaan ng mamamayang Pilipino 
kung bakit kailangan tahakin ang landas ng armadong rebolusyon. 
Tinatanganan nila ang Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang unibersal 
na teoryang gabay sa paglulunsad ng digmang bayan. Sa paghawak 
ng armas, hindi lamang ang teroristang rehimeng Duterte ang kanilang 
ibinabagsak kundi ang imperyalismo, pyudalismo at burukratang 
kapitalismo na higit daan taon nang nagpapahirap sa sambayanang 
Pilipino. 


DAG/TAL 2021 


22 


Ang determinadong pagsulong ng rebolusyonaryong paglaban ng 
mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan sa harap ng matinding 
terorismo ng rehimeng US-Duterte ang nilalaman ng mga akda at 
sining ng DAGITAB 2020-2021. Inilalarawan ng mga rebolusyonaryong 
literatura at sining na iniluluwal sa gitna ng umiigting na digma ang nag- 
uumapaw na diwa ng determinado at militanteng paglaban. Higit na 
lumilinaw na ang tanging sagot sa terorismo ng estado ay ang digmang 
bayan. 


Sa mata ng mamamayang sinisiil at sa panahong sinasaklot ng 
kadiliman ang bayan, nagbibigay liwanag ang wastong pamumuno ng 
PKP. Dahil dito, sumusulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon 
sa buong kapuluan at sa rehiyong Timog Katagalugan. Lumalahok ang 
mamamayan sa digmang bayan kasama ang kanilang tunay na hukbo, 
ang Bagong Hukbong Bayan. 


Kung kaya't sa bawat inaagaw na lupa at kabuhayan, nagkakaisang 
hinuhugot ng masang magsasaka at pambansang minorya ang kanilang 
itak at mga katutubong armas para lumaban. Sa bawat pagsabog ng 
bomba at kanyon ay dumadagundong ang poot sa kanayunan. Sa bawat 
buhay na kinikitil ng pasistang estado ay nagliliyab ang mapanghimagsik 
na diwa ng bayan. At sa bawat sakripisyo ng mga martir ng rebolusyon 
na nabubuwal sa labanan at pinapaslang ng kaaway ay ang ibayo 
pang makauring galit at tapang ng masa at ng mga bagong kabataang 
sumasampa bilang mga Pulang mandirigma ng BHB. Ipinuputok ang 
mga taktikal na opensiba upang parusahan ang pinakasagadsaring mga 
pusakal at kapural ng pagyurak sa buhay at karapatan ng mamamayan. 


Hindi mapipigilan ng terorismo at pasismo ng estado ang 
rebolusyonaryong daluyong sa buong kapuluan. Sa absolutong 
pamumuno ng PKP sa BHB, mahigpit na tangan ng mga Pulang 
mandirigma ang panatang ipagwagi ang digmang bayan, ipagtanggol 
ang karapatan ng mamamayan at igawad ang rebolusyonaryong 
hustisya para sa mga inutang na dugo ng reaksyunaryong estado. Sa 
pagtatagumpay ng rebolusyon, ganap na makakamit ng mamamayan 
ang tunay na katarungan at hustisyang panlipunan. 2 


2020 DAGITAD 


MAIKLING 
KWENTO 


24 


Bantayan Blues 
NIKA RONA 


akahimpil kami sa isang mumunting kubo sa kaingin. 

Mumunti man ang kubo, maluwag ang puso at matamis 
ang ngiti ng mag-asawang nagpatuloy sa amin. Sabi ni Ate 
pagkakita sa amin, matagal na raw nilang iniisip kung kailan 
muling makakabalik ang mga kasama sa kanila, kaya laking 
tuwa nila nang may kasama si Kuya pabalik mula sa pagha- 
hunting. Kasama ni Kuya ang kanyang anak na dalaga sa gubat. 
Nagbabantay sila ng baboy noong lapitan namin sila. Agad na 
nagtanong si Kuya kung anong grupo kami. Nang makumpirmang 
kami ay mga kasama, kumamay siya at ngumiti. Masaya niya 
kaming binati sa aming TO” noong nakaraan. 


“Tagumpay tayo, ah!” Nakasubaybay pala sila ni Ate sa radyo 
sa balitang TO. Pinakape nila kami at inalok ang kanilang bahay 
at kaingin para matuluyan. 


Nakipagkwentuhan ako kay Ate, at paglipas ng ilang minuto'y 
parang nawala ang walong taong pagitan mula noong huling 
humimpil ang mga kasama sa kanila. Hindi man ako kasama 
noon, parang matagal na rin akong kilala ni Ate. Pinagkwentuhan 
namin ang hagupit ng krisis ng pandemya sa mga mag-uuma. 
Nakatingin siya sa mga peklat sa aking braso. 


“Kagat ng lamok at niknik, 'Te,” sabi ko. 


“Ka, sabi niya, “kung wala sigurong mga tulad ninyo, mas 
mahirap lalo ang buhay namin.” 


Tumatak sa akin ang sinabi niyang iyon. Parang nabuhay 
ang mga salita ni Mao--kung wala ang hukbong bayan, wala 
ni anuman ang mamamayan. Napangiti ako. Tuluy-tuloy ang 
kwentuhan namin tungkol sa hanapbuhay, at sa kapabayaan at 
lalo pang pang-aalipusta ng gubyerno sa kanila. Nakatagpo si Ate 
ng karamay at kakampi sa aming katauhan. At kami, natagpuan 
namin ang masang aming pinaglilingkuran. 


2020 DAGITAD 


25 


Kinagabihan, nagpahinga na kami. Humiga ako, tabi raw kami 
ng anak na dalaga ni Ate. Pero ang totoo, maraming alaalang 
naglalaro sa aking isipan. Alaala mula sa hukbo at masang 
tumatak sa akin sa maiksing panahon ko ng pagiging NPA. 


Naaalala ko si Nicole. Isa siya sa mga kasamang madaling 
napalapit sa akin. Bagamat hindi na kami magka-yunit, lagi ko 
siyang naiisip. Madalas, pinagtatagpi-tagpi ko ang mga kwento at 
alaala ko sa kanya. Natatawa ako kapag naaalala ko kung paano 
kami naging malapit--nalaman naming magkatukayo kami sa 
tunay na buhay. May napulot akong keychain na may pangalan, 
iyong pangalan namin. Tatawa-tawa ako noong inabot ko sa 
kanya. 


“Sa'yo to?” Nanlaki ang mata niya. Lalo akong natawa. “Di 
niya tuloy malaman kung paano itatanggi ang pangalan niya. 


DAGITAB 2021 


26 


“Magkapangalan pala tayo?” Natawa rin siya. Quits kami! Haha, 
hay naku Nicole. 


Naalala ko ring magka-buddy kami noong may kinaharap 
siyang problema. Nasa pulong kami noon nang ibinukas sa amin 
ang bagong propaganda ng kaaway. Naglabas sila ng isang 
brochure na naglalaman ng 40 litrato. Ang iba, may pangalan. 
Ang iba, alyas lang. Tinawag sila ng kaaway na mga komunistang 
terorista. Napansin kong natigilan si Nicole noong makarating 
kami sa huling tatlong litrato. Mga masa ang itsura, kumpleto 
ang pangalan. May mga kasong nakasulat sa ilalim ng litrato. 
Hindi ko sila kilala pero, mukhang kilala niya. Ang huli, kahawig 
niya. Nag-isip ako, pero hindi ako nagtanong. Pagkatapos ng 
pulong, kinausap ng aming PI? si Nicole. Nagmungkahi si Nicole 
na makatawag sa pamilya. 


Kinagabihan, nagkwento siya sa akin. Ang kanyang tiyahin 
at ama ay nandoon sa brochure. Gusto niyang tumawag para 
kumustahin sila-kung alam na daw ba nila at kung okay lang sila. 
Tinanong ko siya, “Paano kung hindi, handa ka ba?” 


Tahimik siya. Nag-isip. Sabi niya, “Oo, kakayanin.” 


Kinabukasan, tumawag siya sa kanila. Nagkwento rin siya sa 
akin pagkatapos. Siyempre, namomroblema. Pinapasuko ng 
kaaway ang kanyang magulang, at pati siya. Ang nanay niya, 
kinukumbinsi na siyang umuwi. Well, hindi naman talaga iyon 
pumayag noong palihim siyang nagpunta sa amin. Ang tatay 
niya, sinabihan siya na mag-iingat palagi at magpakatatag. 
Suportado siya nito sa kanyang paghu-Hukbo. Kung iyon na 
raw ang pasya niya, manindigan siya at magpakahusay. 'Wag na 
raw niyang alalahanin sila ng kanyang ina, kayang-kaya nilang 
harapin ang kaaway. Nangako rin ang kanyang ama na hindi 
magpapagamit o magpapalinlang sa mga militar. May plano raw 
na magtayo ng kampo sa kanila at mag-RCSP'. Halu-halo ang 
emosyon sa mukha ni Nicole habang nagkukwento. Parehas 
kaming nakaupo na sa duyan, pagabi na rin noon. Pero sa tantya 
ko, bagamat problemado, lumakas ang loob ni Nicole sa payo ng 
kanyang ama. 


2020 DAGITAD 


27 


8:06 pm. Naku, bantay ko na. Sabi na nga't hindi na ako 
makakatulog nito. Tumayo ako't nagpunta sa bantayan. Patuloy 
ko pang naiisip si Nicole, ang pamilya niya at pinanggalingan 
niyang baryo. Minsa'y pinakwento ko sa kanya kung paano siya 
nag-fulltime. Napangiti si Nicole. Siya pala ang unang nag- 
Hukbo sa binuong KM" sa kanila. Upisyal din siya noon. Siya raw 
ang pinagsalita ni Ka Luisa bilang representante ng KM noong 
nakaraang anibersaryo. Proud na proud siya! Gumawa talaga 
siya ng speech bago pa magpunta sa himpilan ng BHB. 


Masigla siyang kumilos sa mga isyung pangkabuhayan ng 
kanyang mga kababaryo. Siya ang nagbabahay-bahay para 
sunduin ang mga kabataan para sa kilos-protesta. Naging 
matagumpay ang kampanya para sa hanapbuhay at nasuspinde 
pansamantala ang mapanupil na batas. Pinagbabawalan na kasi 
sila noon maghanapbuhay dahil sa bagong-pasang lokal na batas. 
Pero sa lakas ng kanilang pagkilos, napilitang humarap ang lokal 
na pamahalaan sa kanila at sa dayalogo, sinuspinde nila ang 
batas na ito. 


Matapos ang matagumpay na pagkilos ng masa kasunod 
din ang matagumpay na reyd at pamamarusa ng Pulang hukbo 
sa isang ahente ng kaaway. Maraming armas ang nakuha, at 
nagdiwang ang masa dahil lubos na kinamumuhian nila ang 
taong iyon. Marami siyang sinalantang masa sa kanyang pang- 
aabuso ng kapangyarihan. Sanggano talaga iyon, sa salita mismo 
ng masa. Ang TO na iyon ay buhat rin sa mahigpit na suporta 
ng masa sa Hukbo. Susi ang impormasyon mula sa masa para 
maging matagumpay ang opensiba. 


Kakabit nito, lumawak at lumalim ang base. Naitayo 
ang Partido sa lokalidad. Naitayo ang rebolusyonaryong 
organisasyong masa sa hanay ng kabataan at kababaihan. 
Lumawak ang mga ito hanggang sa mga kalapit na baryo. 


Ang Hukbo ay kinilala at sinuportahan ng buong baryo. Noong 
panahong iyon, kwento nila, nakakahimpil ang Hukbo hanggang 
sa mga baryuhan. Tuwang-tuwa noon si Nicole dahil paglabas 
niya galing sa school ay nakita niya ang mga kasama. Kumaway 


DAGIT) 2021 


28 


siya at tinawag si Ka Alvin. “Andito pala kayo, Kuya! Nakita niyo 
siguro ako noong flag ceremony, dapat sinabi niyo at nang 
kumaway ako!” 


Natakot ang kaaway sa lakas ng base kaya sila nag-RCSP. 
Dalawang taon na ang nakakalipas, nakakampo pa rin daw 
ang kaaway roon. Ayon sa pahayag ng kaaway, malapit sa 100 
porsyento ng buong baryo ay naiimpluwensyahan ng NPA. Pero 
sabi ko kay Nicole, hindi basta-basta matitibag ang matibay na 
pundasyon na iyon. Siya mismo ay bunga ng matibay na base. 
Kailangan niyang magtiwala sa tatag at paninindigan ng kanyang 
pamilya at ng kanyang kababaryo. “May KM pa tayong babalikan, 
Nicole!” iyon ang tanda kong pinayo sa kanya. 


9:02 pm. Naku, tapos na pala ang bantay ko. “Jackie, Jackie. 
Gising ka na. Ikaw na ang bantay, ha.” 


Wala naman akong naobserbahang kakaiba, pero marami 
akong napagnilay-nilayan. Ang base at ang Hukbo ay hindi 
kailanman mapaghihiwalay ng kaaway. Ang ugnayang ito ay hindi 
nalalagot ng tagal ng panahon o ng layo ng pagitan. Mababalikan 
pa namin ang lugar ninyo Nicole. Ito ngang sila Ate at Kuya, 
walong taon bago nabalikan ng mga kasama. Pero, parang 
walang nagbago sa init ng pagtanggap nila sa Hukbo. Anuman 
ang paninirang narinig nila sa radyo, anuman ang makita nila 
sa mga tarpaulin sa bayan, nandito pa rin sila, buong tatag na 
naghihintay sa aming pagbabalik. Patuloy kaming magpupunvagi 
alang-alang sa masang api. 


Sa diwang ito, tiyak na mahimbing ang pagtulog ko. 2 


1 TO - taktikal na opensiba 

2 PI- political instructor 

3 RCSP - retooled community support program 
4 KM - Kabataang Makabayan 


2020 DAGITAD 


29 


Ang matibay na bigkis ng hukbo at 


masa 
NI KA JANI 


Mi nang magpasyang sumampa sa Bagong Hukbong Bayan, 
inihanda na ni Ka Primo ang sarili sa anumang sakripisyo. 
Nagmula siya sa maralitang komunidad at kabilang sa hanay ng 
kabataang mala-manggagawa. Sanay siya sa iba't ibang klase ng 
trabaho at madaling matuto. 


Napagtibay ni Ka Primo ang paninindigang manatili sa 
piling ng mga magsasaka at katutubo bilang kanilang Pulang 
mandirigma sa ilang taong pakikipamuhay sa kanila. Isa sa di niya 
malilimutan ang perwisyong hatid ng mga proyektong quarry na 
humuhukay ng bato at buhangin sa mga ilog sa eryang kinilusan 
niya. Nang bumagyo, kasamang rumagasa sa baha ang mga 
pananim ng masa. Naging katuwang ng masa ang yunit nila sa 
pagbabangon ng mga nasirang bahay at pananim. Natutuwa siya 
dahil lagi't laging bukambibig ng masa ang pagtulong ng Hukbo 
sa kanila tuwing makakabalik doon. 


Bukod sa pagiging kadreng pol-mil ay opisyal medikal din 
siya ng kanilang yunit. Minsa'y nagdetats siya para gamutin 
si Gimo, isang lalaking napukpok sa ulo at nawalan ng malay. 
Nang makitang malalim ang sugat, kagyat itong binigyan 
ng first aid ni Ka Primo. 'Di nagtagal, nagkamalay rin ang 
pasyente. Nagpasalamat ang buong pamilya ni Gimo sa kanila at 
kinabukasa'y binalikan pa nilang muli para siguraduhing maayos 
na ang lagay ng pasyente. 


Nang minsang mapalaban ang yunit nila, tinamaan ng bala 
si Ka Primo sa paa. Sa una, akala niya'y makagagapang pa siya 
ngunit hindi na rin niya ito kakayanin sa kalaunan. Inusong siya 
ng mga kasama sa duyan. 


DAGIT) 2021 


30 


‘Di pa sila gaanong nakakalayo sa pinangyarihan nang sunud- 
sunod na magpakawala ang kaaway ng 11 bala ng howitzer. 
Nagmaniobra sila palayo sa operasyon ng mga mersenaryong 
sundalo nang mahigit dalawang linggo. Mabilis silang sinalubong 
ng masa sa kanilang mga dinaanan. Bawat isa, may dalang 
suplay ng pagkain, ulat para sa pagki-clear ng daan at handang 
tumulong para magbuhat kay Ka Primo. At nagpasalin-salin ang 
ganitong sistema sa bawat sityong dinaanan nila. 


Mataas ang diwang tiniis ni Ka Primo ang sakit dulot ng sugat 
sa paa. Nagagawa pa niyang patawanin ang mga kasama at masa 
na nakasama niya sa lakbay. Biro pa niya'y, “Ang sarap pala ng 
ganito, may serbisl' sabay tawa. Sa kanyang loob, hindi siya dapat 
magpakita ng panghihina upang hindi rin panghinaan ang mga 
ito. 


Sa gitna ng lakbay, dumating si Gimo, ang masa na ginamot ni 
Ka Primo noon. Lubhang natuwa si Ka Primo sa sinabi ni Gimo sa 


2020 DAGITAD 


31 


kanya, “Nang malaman kong ikaw ang nasugatan, sabi ko, sasama 
talaga ako't matulong! Para naman makabawi ako sa iyo.” 


Hindi madali ang mga daang binagtas nila-makitid, matarik, 
tagilid at masukal. Sama-samang nagtulong ang Pulang hukbo at 
masa hanggang mailabas at makapagpagamot si Ka Primo. 


Sa pangyayaring iyon, higit pang tumibay ang paninindigan ni 
Ka Primo sa rebolusyon. Habang napapagaling, wala siyang ibang 
inisip kundi ang makabalik sa sonang gerilya at makapiling muli 
ang masang kanyang pinaglilingkuran. 


Ilang buwan lamang matapos ang operasyon, gumaling at 
nakabalik si Ka Primo. Ngayon, kasama na rin niya si Gimo sa 
armadong paglaban upang ibagsak ang reaksyunaryong rehimeng 
Duterte hanggang sa ganap na tagumpay. 2 


DAGIT) 2021 


32 


Unang araw ng tigkiriwi 
NIKA YVES 


ay, kailan tayo maggagamas?” masugid na tanong ni Marta sa 
kanyang ina. 


Isang linggo na mula nang abisuhan sila ng mga kagawad 
sa sityo na huwag munang pumunta sa kanilang mga posisyon 
sa bundok. Ipinagyabang pa raw ng mga marirok ang bago 
nilang kanyon na gustong i-testing sa mga NPA. “Di pa lubos 
maunawaan ng murang isipan ni Marta ang pangamba sa mukha 
ni Bapa Lukmay nang sinabihan sila na hangga't maaari ay 
palipasin muna ang paggala sa gubat. 


Bakit kaya bawal pumunta sa bundok? Paano naman ang 
pagkakaingin? Hindi ba dapat ay nagdadamo na para mahabol 
ang panahon ng tag-ulan? Samu't saring tanong ang ibinabato 
ni Marta pero hindi naman makasagot si Nanay Luz. 


Tahimik lamang na maghuhugas ng kaldero si Luz. Gustuhin 
man niyang paliwanagan ang anak, nahihirapan siyang buuin ang 
mga salita sa kanyang isip. Nangangamba rin siya sa kalagayan 
ng kanilang posisyon. Tiyak na mahuhuli sila sa panahon ng 
pagkakaingin kapag hindi sila maagang nakapaggamas at silab. 
Malawak pa ang niyugan na kailangang linisin. 


“Babalik na lang tayo doon sa susunod na linggo, anak.” 

“Bakit hindi pa ngayon? Gusto ko na bumalik doon. Doon 
pwedeng maghukay ng kamote. Gusto ko na ulit kumain nun,” 
paghihimutok ni Marta. Lalabas ng bahay ang bata. 

Napabuntong-hininga si Luz. Kinuwenta niya sa isip ang 


epekto sa isang linggong hindi pagtatrabaho sa kaingin. Isang 
linggo na mula nang pinaabutan sila na mag-ooperasyon ang 


2020 DAGITAD 


33 


mga sundalo sa bundok. Naroon daw ang mga marirok? sa itaas, 
nanghahalihaw at hinahanap ang mga NPA. Matapos ang labanan 
noong nakaraang taon, madalas na ang operasyon sa kanilang 
lugar. Iniwan na nga ng ilang taumbaryo ang kanilang mga 
posisyon sa takot na maabutan ng mga marirok. 


Paano naman si Marta sa ganitong kalagayan? Napakahirap 
nang ikubli sa kanya ang nangyayari lalo na't napakarami niyang 
tanong. Paano ko ba sasabihing puro takot ang nadarama ko sa 
tuwing aahon sa bundok? Na baka sa susunod ay makasalubong 
namin ang mga sundalo? Ano kaya ang gagawin sa amin? 
Parang masahol pa ang marirok sa tigkiriwi ah! 


Taun-taong kinakaharap nina Luz at mga kababaryo ang 
tigkiriwi kung kailan walang ani at hinihintay pang tumubo ang 
mga tanim sa kaingin. Para igpawan ang kagutuman, marami 
silang hiwa-hiwalay na kaingin sa iba't ibang lugar. Sa hirap ng 
buhay ngayon, kailangang-kailangan nilang magkaingin. Kulang 
na kulang naman ang kanilang perang pambili ng bigas. At 
kung bibili man, limitado lang ang pwede dahil aakusahan silang 
nagpapakain ng NPA. Malaking tulong sa kanila ang paghuhukay 
ng malalaking butil pantawid-gutom. 


Mapuputol ang pagninilay-nilay ni Luz nang mapansin ang 
pagkaripas ng takbo ng kanyang anak. 


BOOOOOOOM! 
Malakas ang sabog, pakiramdam niya'y nasa itaas lamang 
ng kanilang bahay. Naramdaman niya ang pagyanig ng lupa. 


Lumilindol ba? 


Pumapalahaw na ng iyak si Marta. Lalabas si Luz ng bahay at 
yayapusin ang bata nang hindi na makalayo pa. 


Bomba ba 'yun? BAKIT KAMI BINOBOMBA? 


DAGIT) 2021 


34 


Susundan na naman ito ng panibagong sabog. Malakas pa 
rin ngunit hindi na kumpara sa una. Ramdam pa rin niya ang 
pagyanig ng lupa. Nanginginig ang kanyang katawan. 


“Nay, ano ba ‘yun? Anong nangyayari, ‘nay?” palahaw na ang 
iyak ni Marta. Sisikapin ni Luz aluin ang anak. Ngunit kahit siya 
ay ngatal na ang katawan. 

“Hindi ko alam, anak.” 

Tama na! Gusto niyang isigaw sa mga marirok. 

Nananakot na naman ang marirok. Naghahalo ang galit at 


takot sa loob ni Luz. Naisip niya kung nasaan ang mga kasama. 
Gusto niyang humingi ng tulong sa kanila. 


2020 DAGITAB 


35 


Magpapatuloy ang pagsabog. Kumubli sa ilalim ng isang 
malaking puno ang mag-ina. Binilang ni Luz kung ilang pagsabog 
ang narinig at ilang beses yumanig ang lupa. Dinig din niya ang 
iyak ng ibang mga bata sa baryo. Ilang magulang pa na katulad 
niya ang mag-aalo ng kanilang mga anak habang pinapanatag din 
ang dibdib at kalooban? 


Matapos ang isang oras ay tumahimik na ang paligid. 
Pakiramdam niya ay napakatagal ng isang oras na iyon. Hindi na 
nasundan ang pagsabog. 


Labing-isa, bilang ni Luz sa pagsabog. Nanahimik na si Marta 
at namumugto na ang mata nito sa pag-iyak. 'Di napigilan ni Luz, 
mangingilid ang luha sa kanyang mata. 


Kailangang bumalik sa bundok. Baka nasira na ang aking 
posisyon. Baka natamaan ang aking baka. Ilang puno ng niyog 
kaya ang nasunog? Paano na kaya kami makakabawi? Nasaan 
kaya ang mga kasama? Ligtas kaya sila? sa isip ni Luz. 


Pupunasan ni Luz ang kanyang luha. Kailangan kong maging 
matatag. Bilin ng mga kasama, ang takot ay palitan ng tapang. 
Tao ang mahalaga, hindi ang sandata. 


Nagpasya siyang alamin ang kalagayan ng mga taumbaryo. 
Kailangan nilang itala ang mga nasirang pananim at lupang 
kaingin. Kailangang magplano para ibalik ang sama-samang 
pagtatanim. Kailangang mapagkaisa ang mga tulad niyang 
natatakot. Kailangan pakilusin ang samahan at singilin ang mga 
marirok sa pinsala sa mga pananim. 


Kailangang lumaban. Kailangan nilang magkaingin, kumain 
at mabuhay. Hindi pwedeng manaig ang takot nila sa marirok. 
Hindi pwedeng hindi nila ipaglaban ang kanilang lupa at 
kabuhayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan ang pagkakaisa 
ng mamamayan. 2 


DAGIT) 2021 


36 


Tanong ng pasista, sagot ng 


magsasaka 
NI KA DESSA 


“Ikaw ba si Ka Pedring?” 


Hines sa tahimik na umaga, kasabay ng mga humuhuning 
ibon at amoy ng nilutong koprang pinaglamayan sa pagtitigkal 
ang humaharurot na tunog na pamilyar na pamilyar na sa pandinig 
ng mga taga-baryo Katwiran. Titigil sa tapat ng mga puyat na 
maglulukad ang tatlong motorsiklo sakay ang anim na lalaking may 
dala-dalang mahabang baril na nasa parang lalagyan ng gitara. 


Mapapaimik si Tay Tino habang pinagmamasdan ang papalapit 
na mga lalaki, “Malayo pa man ang Miyerkules, bakit nandito na ang 
mga kapatid? Hindi pa naman araw ng samba.” 


“Nasaan si Ka Pedring?!” pabulyaw na tanong sa mga maglulukad 
ng isa sa mga sakay ng motor. Matatahimik sa lukaran at 
magtitinginan ang mga maglulukad, may isang maglalakas-loob na 
iimik. 


“Ang alam ko pong Ka Pedring ay si... si Kakang Pedring... ‘Kow, 
matagal na hong patay yun, ay!” 


“Mga sinungaling kayo! Nandito ang dati niyang kasamahan, 
dating NPA. Nakita siyang nagpunta dito kanina.” Tumingin-tingin na 
sinisino ng maliit na lalaking kasama ng mga sakay sa motor ang mga 
maglulukad, “Ay, ayan ho si Ka Pedring!” sabay turo nito kay Tay Tino. 


“Aba, aba mag-ingat-ingat ka sa katuturo at baka manuno ka 
diyan Udong. Sino ba kayo? Anong kailangan ninyo?" ika ni Tay Tino. 


“Ikaw si Ka Pedring! Ikaw ang hinahanap namin! Ilang beses mo 
na kaming pinabalik-balik at tinataguan. Hindi na importante kung 
sino kami. Ikaw ang pinuno ng komsek!” ika ng isa. 


2020 DAGITAD 


37 


“Ay ser, tatawagin ko na kayong ser dahil kahit ‘di kayo 
magpakilala ay kilala namin kayo. Mga intel kayo. Mga sundalo.” 


“Ako nga ho'y may katungkulan...” matitigilan si Tay Tino sa 
biglang pagsabat ng isa sa mga lalaki, “Yun! Sabi ko na nga ba! 
Umamin ka din.” 


“Ay may katungkulan nga ho ako... Pastor ho, Pastor ho ako sa 
church namin. Masama na po pala yun?" 


“Ay huwag mo na kaming bolahin! Itong dati mong kasamahan 
ang magpapatunay!" 


“Basta ang alam ko ser, wala akong masamang sinabi sa mga 
'yan, kung nakausap ko man sila, yun ay para ihatid ang mabuting 
balita ng Panginoon.” 


Sabay kamot sa ulong sinabi ng isa sa mga intel, “Makulit kang 
matanda ka ha! Hindi totoo yang Panginoon mo na yan". 


“Ay magdahan-dahan ho kayo ser, kayo pala ang hindi 
naniniwala sa Diyos. Malalaman yan ng Ministro namin,” sagot ni 
Tay Tino. 


“Alam ba ng barangay yang ginagawa ninyo?" tanong ng isa sa 
mga maglulukad. 


“Ay alam ito ng barangay!” nagmamayabang na sinabi ng mga intel. 


“Alam ho baga? Ay bakit hindi ko alam? Kagawad ako 
ng barangay, ako ang may sakop dito, pero di ko alam 'yang 
ginagawa ninyo.” 


“Mga puro walang alam ang mga tao dito. Kakasuhan na lang 
namin kayo, kasong rebelyon,” pabasta-bastang imik ng isa sa 
mga intel para makabawi sa pagkapahiya. 


“Aba, kayo ang kakasuhan namin. Harassment yang ginagawa 
ninyo. Paninirang puri. Kung anu-anong binibintang ninyo sa 
amin,” ani Tay Tino. 


DAGIT) 2021 


38 


“Dating NPA ba “ika nyo yang kasama nyo ser? Ay mahiya naman siya 
kung pala'y pinapakain namin dati ay bakit ngayon kami ipinapahamak? 
Wala kang kwentang tao,” sinasabi ito ni kagawad habang dinuduro ang 
nagpapakilalang ex-NPA. 


“Mga tao ko ito ser, kagawad ako dito. Hindi NPA yang si Pareng Tino. 
‘Yang kasama niyo ang kasuhan ninyo!” 


“Kasalanan po bang maging maglulukad? O ang mag-Pastor? Ang 
maging mahirap? Walang kasalanan ang mga ito. Umalis na ho kayo. 
Abala na ho kayo sa hanapbuhay namin.” 


Anong itinuturo sa inyo ng NPA? 


Sa isang interogasyon, ipinapahiya ng mga sundalo si Ramon sa 
karamihan ng tao. Kagawad ng barangay si Ramon. 


“Lintek ka Kagawad, ikaw pa pala ang nagkakanlong sa mga NPA dito 
sa barangay mo. Kakasuhan ka namin!” 


“Sige ser, kasuhan nyo po.” 
“Pu.... ina! Ano ba ang itinuturo sa inyo ng NPA?" 


“Kuwan ser, ah, na sila raw ang tunay na Hukbo namin, kayo daw ho 
ay mga bayaran at palamunin ng sambayanan.” 


Nasaan ang kuya mo? 


Isang araw, inabot ng mga nag-ooperasyong militar si Christian. Siya 
ay kapatid ng kilalang kumander ng NPA sa kanilang baryo. 


“Hayup ka Christian! Narito ka pala!” habang idinudukdok ng sundalo 
ang dulo ng baril sa tagiliran ni Christian. “Nasaan ang kuya mo?" 


“Aba'y awan ser, tagal na ngani nung di naparini ay. Hindi nyo 
pa rin baga mahanap?" 


“Tandaan mo, pag nagpang-abot kami niyang kapatid mo, 
patay sa amin iyan!” 


2020 DAGITAD 


39 


“Patay agad ser? May baril din yun, apaglabanan n'yo pa 
muna yan!” 


Gusto mong maging milyonaryo? 


Sa isang papulong, may alok ang mga pasista sa Bahay Nayon 
na tinatawag nilang Serbisyo Caravan. 


“Sino ang gustong maging milyonaryo? Ituro n'yo lamang 
itong si Cecilia Mondia alyas Ka Mitch.” 


“Naku hindi ubra ser, ginto ang halaga niyang si Ka Mitch sa 
buhay naming mga magsasaka.” 


kkk 


Bubulungan ni Tay Tino ang kanyang anak na nag-aayos ng 
lukad na ikakarga, “Utoy, pumunta ka na muna sa bahay, sabihin 
mo kay Nanay ipaghanda akong bag at damit. Pagkakarga ng 
lukad may pupuntahan laang ako.” 


DAGITAL 2021 


40 


“Saan Tay?" tanong ng anak ni Tay Tino. 
“Pupunta ako dun sa alam kong kakampi ko,” ika ni Tay Tino. 


Tatango na lamang ang anak at alam na nito kung ano 
ang tinuturan ng ama. Dali-dali itong sasakay sa kabayo at 
magpapaalam sa ibang mga kabakas sa paglulukad na may 
kukuhain lamang sa kanilang bahay. 


“Mag-iingat kayo, Tay. Alam kong tama ang desisyon ninyo.” 2 


2020 DAGITAD 


41 


Sino ang tunay na terorista? 
NIKA ALTHEA 


ang! Bang! Bang! Ginising ng malalakas na putok ang 

buong barangay ng San Jose, Baras, Rizal. Ang putukan ay 
nagmumula sa isang pamilyar na bahay sa mango farm sa Sityo 
Malalim noong Disyembre 17. 


Sa gulat ng security guard ng farm na si Carlito, iniwan niya 
ang kanyang guard post. Nagmadali siyang pumunta sa bahay na 
pinagmumulan ng putok. Nakita niya ang mga pulis at sundalong 
nakahanay. Sumigaw siya. 


“Ser, mga sekyuriti kami ng fa-..." 
Bang! 


Hindi na natapos ni Carlito ang kanyang sinasabi. 


DAGIT) 2021 


42 


Nagpatuloy ang bugso ng putukan. Bang! Bang! Bang! 


Nakita ng mga pasista ang tumatakbong si Vilma, isang 
caretaker ng farm. 


“Wag n'yo akong patayin, maawa kayo.” 


Bang! 


Kinabukasan, naglabas ng pahayag ang 2nd ID*: 


2020 DAGITAL 


Nangungunang Espiya ng NPA-ST at Kolektor 
ng Rebolusyonaryong Buwis, Patay sa Barilan 
sa Rizal* 


Napatay ang panrehiyong istap sa 
intelligence at mga istap ng RBKU ng Sub- 
Regional Military Area o SRMA 4A ng NPA, 
kasama ang tatlo pang terorista sa Brgy. San Juan, 
Baras, Rizal ng pinagsanib na pwersa ng AFP- 
PNP na naghain ng warrant of arrest bandang 2:30 
ng madaling araw noong Huwebes, Disyembre 17. 


Ang RBKU o “Rebolusyonaryong Buwis sa 


Kaaway na Uri” ang nakapokus sa pangingikil 
upang makalikom ng mga pondo para sa kanilang 
kilusan. Sa nakamit na ito, ang pinagmumulan 
ng pondo ng NPA ay labis na maaapektuhan na 
tiyak na makakahadlang sa kanilang teroristang 
aktibidad laban sa ating mamamayan at gubyerno. 


Ayon sa ulat, ang mang-aarestong pwersa 
ay maghahain na ng warrant of arrest laban sa 
isang Antonio Cule alyas Dad, ang nangungulo 
sa Istap sa Pinansya at kasapi ng Komiteng 
Tagapagpaganap ng SRMA 4A, para sa kasong 
frustrated murder na nakasampa sa RTC Branch 


43 


65, Infanta, Quezon—nang barilin sila ng mga 
teroristang NPA na naghudyat sa labanan at nagdulot 
ng pagkakapaslang sa limang teroristang NPA at 
pagkasamsam ng dalawang ripleng M16, isang Cal. 
45 pistol, isang Cal. 38 pistol, isang ripleng Uzi, 
mga kagamitang elektroniko at maraming iba't 
ibang dokumento ng kalaban. 


Pinangalanan ni BGen Alex Rillera, 
Kumander ng 202nd Brigade, ang mga napatay 
na rebelde bilang alyas Sandra, asawa ni alyas 
Luis, Kalihim ng Larangang Gerilyang Cesar, at 
kasalukuyang itinalaga bilang istap ng RBKU ng 
SRMA 4A, at si alyas Onli, ang opisyal sa paniktik 
ng teroristang grupo. 


Sa sumunod na araw sinabi naman ni DILG Secretary Eduardo 
Año na ang mga napaslang sa Baras ay kabilang sa Sparrow Unit 
ng NPA. 


Ang mga balitang ipinakalat ng kaaway ay nag-iwan ng 
tanong sa mga taga-Brgy. San Jose. 


“Ang tagal na ng mga iyon dito ah, NPA pala iyon?" 


“Ha? Eh may sakit nga sila Ate Vilma at Kuya Wesley. Paano 
ba naman lalaban ang mga iyon?" 


Sila'y mga sibilyan 


Fact-finding mission. Nasa Brgy. San Jose ang mga grupong 
makatao at iba pang mapagkawanggawang organisasyon upang mag- 
imbestiga sa pangyayari. Napag-alaman na ang mga biktima ay sina 
Carlito Zonio, Vilma Salabao, Wesley Obmerga, Jonathan at Niño Alberga. 
Sina Salabao at Obmerga ay mga caretaker habang sina Zonio at 
magpinsang Alberga ay mga security guard ng farm. 


DAGITAL 2021 


“Nakakasalamuha namin sina Cilo, Atan, Niño, Wesley at Vilma, kilala 
namin sila. Nagulat nga kami nang marinig ang mga putok ng baril sa 
farm!” kwento ng mga residente. 


Sa pagsisiyasat ng fact-finding team, narinig ng mga tao ang 
pagpapaulan ng mga bala at iyak ng pagmamakaawa noong madaling 
araw. Pagsapit ng liwanag, bumungad sa mga residente ang 
nakabalandrang mga baril at selpon na ipinamamarali ng mga militar 
na pagmamay-ari ng limang “NPA”. Ayon sa mga residente, hindi 
kapani-paniwala ito dahil ilang beses silang nakakabisita sa bahay ni 
Vilma, subalit wala silang nakitang mga baril at maraming selpon. 


“Parang walang sagutan ng putok. Maya't maya ang bugso e.” 


Taliwas sa kwento ng kaaway, walang inihain na warrant of arrest 
ang mga sundalo't pulis na pumunta ng farm at walang pakundangan 
na lamang silang nagpaputok. 


Ginulo ng mga pulis ang fact-finding mission. Pinipigilan ang 
mga grupo na mag-imbestiga pa at pilit isinusubo ang lahat ng mga 
ibibigay na impormasyon. 


Lumapit ang fact-finding team sa Sangguniang Barangay 
(SB), subalit tinakot din ng mga pasista ang LGU. Naglabas ang 
SB ng “Resolution Denouncing All Communist Terrorist Group 
(CTG) in Barangay San Juan Municipality of Baras Province of 
Rizal”, sa esensya'y resolusyong Persona Non Grata laban sa PKP- 
BHB-NDFP. Pinalalabas nilang ang mga grupong naglulunsad ng 
independyenteng imbestigasyon ay mga prente ng PKP-BHB- 
NDFP. Kaya, hindi na nakuha ng fact-finding team ang Certificate of 
Indigency at Residency mula sa SB na magpapatunay na sibilyan ang 
mga biktima. 


Bukod sa barangay, tiklop din ang tuhod ng Sangguniang Bayan 
ng Baras nang humingi ng tulong ang mga makataong grupo sa 
kanila. Itinutulak ng Sangguniang Bayan sa mga grupong makatao na 
makipag-usap na lamang sa PNP Baras. 


2020 DAGITAL 


45 


Pinatutunayan ng mga residente na kakilala nila ang mga biktima. Si 
Vilma ay nagmula pa ng Hilongos, Leyte at lumuwas ng Maynila matapos 
maghayskul para maghanap ng trabaho. Nagsimula siyang manggagawa 
sa kumpanya ng electronics at nagpalipat-lipat sa mga pagawaan bago 
naging caretaker sa mango farm. Ina siya sa isang dalagita. Si Vilma ay 
may idinadaing na rayuma at nilalabanang kanser sa thyroid. 


Si Wesley naman ay ipinanganak sa Magdalena, Laguna mula sa 
pamilyang magsasaka. Nang makagradweyt ng hayskul, nagtrabaho na 
siya sa mga pagawaan sa Laguna. Hindi na siya nakapag-asawa. Halos 
hirap na siyang makalakad dahil sa tuberculosis sa buto. Nang humina 
na ang pangangatawan, naghanap siya ng ibang trabaho. Dito na siya 
nagsimulang maging caretaker ng farm. 


Sina Carlito ay nagbuhat sa pamilya ng mga magsasaka sa Rizal na 
nagpalipat-lipat ng sakahan bago kinuha ang trabaho bilang security 
guard sa mango farm. Ang kita rito ang inaasahan ng kanyang pamilya 
para matustusan ang mga pangangailangan. 


Sila Niho at Jonathan naman ay mula sa Laguna. Pumunta sila ng 
Rizal dahil doon sila nakahanap ng trabaho. 


Samantala, tumungo rin ng morgue ang fact-finding team at 
natunghayan ang karumal-dumal na sinapit ng mga labi. Iniulat ng 
barangay health official na malapitang nakapag-eksamen sa mga 
bangkay na sunog ang mga ari, may apat na ngiping tinanggal at pinitpit 
ang mga kamay nina Jonathan at Niño, at may tapyas ang isang suso ni 
Vilma na malamang na dahilan ng pagpalahaw ng mga biktima noong 
madaling araw. 


Ibinahagi rin ng fact-finding team na isinailalim ng PNP Baras sa 
autopsy ang mga labi kahit walang permiso mula sa mga kapamilya. 
Palusot ng pulis, kasama sa protocol ang pagpapa-autopsy ng mga 
labing walang pagkakakilanlan. Palaisipan ito dahil kung walang 
pagkakakilanlan ang mga biktima, bakit paparatangan silang mga NPA? 


Sa balitang inilabas ng Bulatlat, isang alternatibong pahayagan sa 
internet: 


DAGITAL 2021 


46 


Ang limang pinatay sa “engkwentro” sa Rizal 
ay mga trabahador ng farm, hindi mga 
mandirigma ng NPA - grupong nagtatanggol 
sa karapatang tao 


Ang limang taong pinatay ng mga elemento 
ng AFP 2nd ID noong Disyembre 17 sa Baras, 
Rizal ay hindi myembro ng rebolusyonaryong 
NPA ngunit mga sibilyang trabahador ng isang 
farm ayon sa tagapagtanggol ng karapatang tao na 


Karapatan Southern Tagalog. 


Sinabi rin ng grupo na patuloy na 
ipinagkakait ng mga militar sa mga kaanak ang 
mga labi ng tatlo sa limang nasawi. 


Ani Kyle Salgado, tagapagsalita ng 
Karapatan ST, “Malapit nang mag-Pasko, subalit 
si 202nd IBde Commander Alex Rillera ay nasa 
negosyo pa rin ng pagnanakaw ng mga bangkay.” 


Enero 2021 na subalit hindi pa rin ibinibigay ang mga labi nina 
Wesley, Carlito at Vilma. 


“Ser, nakailang pabalik-balik na kami kukunin lang ang mga 
bangkay at bibigyan ng disenteng libing!" panawagan ng mga 
kaanak. 


Unang ibinigay ang labi ni Wesley. Sumunod ang kay Carlito. 
Subalit ibininbin pa ang labi ni Vilma. Labis na pinagdusa ang 
anak ni Vilma. Pitong beses na pinabalik-balik ang kapamilya 
ni Vilma sa loob ng dalawang linggo. Hindi tinantanan at halos 
araw-araw na hinaras ang anak ni Vilma na pinresyur na huwag 
makipagtulungan sa mga grupong makatao. Nagdulot ito ng 
takot at pangamba sa anak na kalauna'y nagkaroon ng PTSD". 


2020 DAGITAL 


47 


Bunsod nito, hindi niya kayang harapin ang mga pulis at nag-ayos 
na lamang ng special power of attorney upang ang mga paralegal 
na ang kumuha ng mga labi ni Vilma para sa kanya. Sa kabila ng 
pagpresinta ng mga dokumentong ito, patuloy na ipinagkakait ng 
mga pulis ang labi ni Vilma. 


“Hustisya para sa Baras 5!” 


Enero 5, nagkaroon ng protesta sa lansangan ng Baras, Rizal 
upang igiit ang hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa 
karapatang tao sa ilalim ng rehimeng Duterte. Kinundena ng mga 
kaanak at ng mga grupong karapatang tao ang walang konsensyang 
pamamaslang sa mga sibilyan. Kinundena rin ang pangho-hostage 
sa labi ng mga biktima bilang karumal-dumal na modus ng AFP-PNP 
sa mga sibilyang pinararatangan nitong NPA. Bahagi ito ng kontra- 
rebolusyonaryong gera ng NTF-ELCAC laban sa mamamayan. 


“Hindi na kayang patawarin ang mga mersenaryong ito. Ang 
ginawa nila sa Baras 5 ay aani ng galit ng mamamayan. Hindi 
makapagluksa ang pamilya ni Vilma habang hinaharap ang mga 
taong pumatay mismo sa kanilang mahal sa buhay,” sigaw ng isang 
magpoprotesta. 


Itinutulak ng mga grupong makatao na dapat kasuhan at 
papanagutin ang mga sangkot sa pamamaslang. Dapat ding 
pagbayarin ang mga pasista sa paglapastangan sa labi ng mga 
biktima at pagpapahirap sa kanilang mga kaanak. 


“Malaon na nating nasaksihan kung paano naghahari-harian ang 

mga armadong yunit sa mga bayan dahil lang sa kapangyarihan 

ng kanilang mga baril kung kaya muli kaming umaapela sa mga 

LGU at mga ahensya na igiit ang kanilang kapangyarihan sa mga 
pulis at militar at pumanig sa katwiran, pumanig sa mamamayan. 
Ang lansakang pagsasantabi ng AFP-PNP sa batas at ang hindi 
makataong pagtrato sa mahihirap na magsasaka ay malinaw na 
nagpapakita sa atin na hindi nila pinaglilingkuran ang interes ng 
mamamayan!” sabi ni Salgado. 


DAGITAL 2021 


48 


“Singilin ang 2nd ID at PNP-CALABARZON sa karumaldumal na 
pamamaslang sa Baras 5! Papanagutin ang tiranikong rehimeng 
Duterte sa mga paglabag sa karapatang tao!" 


Panimulang tagumpay na nakuha ng mga kapamilya ni Vilma 
ang kanyang mga labi makalipas ang tatlong linggo. Higit pa nitong 
pinaliliyab ang pakikibaka ng mamamayan ng Timog Katagalugan 
laban sa pasismo ng AFP-PNP, NTF-ELCAC at rehimeng Duterte. 


Bangungot sa mamamayan ng Rizal ang karumal-dumal 
na krimen noong Disyembre 17, 2020 sa Baras. Ngunit ito ang 
nagmulat sa kanila sa terorismo ng estado na hayok na hayok na 
pumatay ng mga komunista at NPA. Walang hanggan ang kasamaan 
ng AFP-PNP na walang habas na pumapatay ng mga inosente at 
sibilyan. Ngayon, alam na nila ang sagot sa tanong na “Sino ang 
tunay na terorista?” 2 


* Lahat ng balitang ginamit sa kwento ay mula sa aktwal na inilathala ng AFP at 
midya. Isinalin ang mga ito mula sa orihinal na bersyong Ingles. 


1 PTSD - post traumatic stress disorder 


2020 DAGITAL 


49 


Ang mahalagang lakad ni Ka Libwa 


NI KA JIMBOY, MULA SA KALATAS 


aghahanda si Ka Libwa para sa kanyang mahalagang lakad. 

Dahan-dahang itinali sa bewang ang kanyang futol" at kinuha 
ang kanyang bay-ungan? at isinukbit sa kanyang kaliwang balikat 
habang sa kanan naman ang kanyang air gun. Alam na ng kanyang 
babay” at dalawang anak kung saan siya pupunta. 


“Aho maglahawan punta sa mga kaufod (Maglalakad ako papunta 
sa mga kasama), sabi ni Ka Libwa. 


“Ala suge (Hala, sige)!" tugon ng kanyang babay at pinabaunan 
siya ng bundo ng kanyang dalawang anak. 


Habang tinatahak ni Ka Libwa ang masukal na daan at tinatawid 
ang maliliit na sapa, pinag-iisipan na niya ang mga sikretong daan at 
atrasan na maaaring gamitin ng mga kasama. Sa lalim ng kanyang 
pag-iisip, hindi na niya namalayan na malapit na pala siya sa bahay 
na tinutuluyan ng mga kasama. 


Isang masayang kumustahan kasabay ang pagdaop ng kanilang 
palad. “Pahinga po muna kayo,” sambit ng tim lider na si Ka Bembol. 
Nagpainit ng tubig si Ka Jim upang makapagkape sila. Nagbabantay 
sa labas ng bahay si Ka Oriel habang nagpupulong ang mga kasama. 


Pinagkwentuhan nila ang kalagayan ng mga komunidad na 
pinaglunsaran ng RCSPO? at FMO? ng kaaway. Ayon kay Ka Libwa, 
binubugbog ang mga katutubo, kinulong sa kampo nang ilang araw, 
pinipilit na sumuko, may mga tinortyur at maging mga sityo lider ay 
inaresto, ininteroga at pinahirapan. Lalong nagalit ang mga kasama 
sa ibinahagi ni Ka Libwa. 


Kinabukasan matapos ang almusal, lumarga na ang tim kasama 
si Ka Libwa. Tahimik at maingat ang kanilang mga hakbang. 
Sumisenyas lang kung nais nilang magpahinga o uminom sa daan. 


DAGIT) 2021 


50 


Iginiya sila ni Ka Libwa sa lihim na daan hanggang sa makarating sa 
kanyang bahay. 


Sinalubong sila ng pamilya ni Ka Libwa. Nag-alok ang babay ni 
Ka Libwa ng mainit na bundo. Habang kumakain, pinag-usapan na 
nila ang plano sa operasyon. Nagkaisa sila na isama si Ka RD at Ka 
Dolinog, anak ni Ka Libwa, para makatulong. Sina Ka Libwa, Ka RD at 
Ka Dolinog ay mga kasapi ng Milisyang Bayan (MB). 


Malalim na ang gabi nang dumating sina Ka RD at Ka Dolinog. 
Lumipas nang mapayapa ang gabi. Ang tanging maririnig lang 
ay ang mga panggabing ibon at mga kulisap na sinasabayan ng 
pagaspas ng hanging amihan. 


Isang malamig na umaga ang dumatal. Maya-maya'y naghain na 
ng almusal na bundo ang babay ni Ka Libwa. 


Matapos kumain, nagpulong ang tim kasama ang tatlong 
MB. Ang babay at mga anak ni Ka Libwa ang nagbabantay at 
naghahanda ng pananghalian. Si Ka RD ang isasama ng tim sa sayt 
habang si Ka Libwa ang maghahanda ng kanilang atrasan. Si Ka 
Dolinog naman ang makikiramdam sa reaksyon ng masa at kaaway. 


“Ngayon lang ako hahawak ng baril,” tuwang-tuwang sambit ni 
Ka RD. 


Alas-tres ng hapon, narinig nila ang ugong ng helikopter. Dali- 
dali nilang inobserbahan ang lipad nito. Mababa na ito. Biglang 
umimik si Ka RD, “Mga kasama, ang hagip kong balita ay ngayong 
Sabado lilipad ulit ang heli.” 


Napaisip ang mga kasama. Ano'ng aktibidad mayroon sa sityo? 
Ika-9 ng Enero, alas syete ng umaga, naglakad ang tim. 
Humiwalay na si Ka Libwa sa apat niyang kasama. Mabagal, maingat 


ang bawat hakbang ng tim. Pasikot-sikot ang kanilang dinaanan 
upang maging lihim ang pagdikit sa kaaway. 


2020 DAGITAB 


51 


Habang naglalakad, nakita nila ang bakas ng kaaway. Saglit na 
tumigil ang tim upang pag-aralan ang bakas. Bago pa lang ang 
bakas kaya doble ingat ang tim nang muli silang lumakad. Nang 
makarating sa sayt, siniyasat muna ito ni Ka RD. 


Ilang minuto lang bumalik na si Ka RD. “Clear ang pwesto. Hindi 
pa nararating ng recon ng kaaway!" 


“Maganda!” tugon ni Ka Bembol at pumakat na sila. May ubo 
si Ka Oriel kaya pinaalalahanan siya ni Ka Bembol na gawan nang 
paraan na hindi marinig ang kanyang ubo. 


Habang nakapakat, nasuri ni Ka Bembol na hindi kita ang target 
na kaaway. “Humanap tayo ng bagong sayt,” atas ni Ka Bembol kay 
Ka RD. 


Pagbalik ni Ka RD lumipat na sila sa bagong pwestuhan. 
Pagdating sa naturang pwesto, muli silang pumakat. Nag-obserba. 
Nakita nilang maraming masa. Halo ang mga matanda at bata pero 
mas marami ang mga bata. 


“Hindi natin pwedeng barilin ang kaaway sa baba, madadamay 
ang mga masa,” wika ni Ka Bembol. 


Napaisip ang tim. /aatras na ba ang operasyon? 


Nakarinig sila ng ugong ng helikopter. Nagtinginan sina Ka 
Bembol at Ka Jim. Nagbago ang plano. 


“Wag na nating isnaypin ang kaaway, bagkus ang heli na ang 
ating babarilin. Paglampas dito sa ating pwesto saka natin banatan.” 
atas ni Ka Bembol. 


Dumaan na ang helikopter, sinipat ito ni Ka Bembol at saka 


nagpakawala ng signal fire. PAK! Sumunod naman sina Ka Jim, Ka 
Oriel at Ka RD. PAK! PAK! PAK! 


DAGIT) 2021 


52 


+ 


a 


j 


E 


Maya-maya'y nagkumand na si Ka Bembol ng “Atras”. Kasabay ng 
kanilang pag-atras ang pagtalilis ng helikopter at makalipas ng ilang 
minuto ay gumanti nang walang patumanggang pamamaril ang mga 
kaaway. 


PAK! PAK! PAK! BRATTTT! BRATTTI... 


Muling binagtas ng tim ang mga pasikut-sikot na daan at maliliit 
na sapa. Dobleng ingat ang kailangang ipatupad. Malayo pa'y tanaw 
ng tim si Ka Libwa na sagad sa panga ang ngiti sa paghihintay. 
Nakahanda na rin ang mainit na pagkain para sa pagod na pagod na 
mga kasama. Matapos ang kainan, masayang nagkwentuhan ang tim 
at si Ka Libwa. May mga dumating na rin na masa. 


“Ano'ng nangyari mga kasama?” tanong ni Ka Libwa. 


“Tumalilis ang helikopter,” sagot ni Ka Oriel. 


2020 DAGITAD 


53 


Malakas na tawa ang tugon ni Ka Libwa, “Ngayon lang ako 
nakarinig ng ganyang kuwento. Yabay (Ayos)! Kaya palang itaboy 
ang kinatatakutan na heli.” 


Malalim na ang gabi nang dumating si Ka Dolinog. Kagyat siyang 
nag-ulat. “Mga kasama, lumabas na ang mga kaaway, kasama ang 
matataas na opisyal. Kaso hindi na sila sumakay ng heli. Naglakad 
sila.” 


“Nabalitaan mo na ba ang nangyari?” tanong ng mga kasama. 


“Ala (Oo)!" nakangiting sagot ni Ka Dolinog. “Sabi pala ng mga 
masa, salamat at hindi sila nadamay nang barilin ang helikopter.” 


Walang pagsidlan ang tuwa ng tim sa ibinalita ni Ka Dolinog. 
Nang gabing iyon muling nagpasalamat ang tim kina Ka Libwa at 
Ka Dolinog. “Pasabi rin sa lahat ng masa, dahol fagmana-mana 
(maraming salamat)” 


Kinabukasan, sinalubong sila ng isang malamig na umaga at 
maliwanag na bukang liwayway. 


“Malapit na nga pala ang anibersaryo ng Bagong Hukbong 
Bayan!” sambit nila sa kanilang mga sarili. 


Muling naglakbay ang tim na hindi alintana ang pagod, uhaw at 
gutom bitbit ang kanilang panibagong karanasan at panibagong 
tagumpay! 2 


1 futol - itak 

2 bay-ungan - bag 

3 babay - asawang babae 

4 RCSPO - retooled community support program operations 
5 FMO - focused military operations 


DAGIT) 2021 


54 
Pagharap sa pasismo ng mga 


magsasaka ng Quezon 
NIKA MIKO 


2019: FMO-RCSPO ng kaaway 


sang madaling araw sa buwan ng Hulyo. Nagimbal ang tahimik na 
komunidad ng Sityo Tuktok nang dumating ang mga berdugo at 
sapilitang kinuha ang tatlong magsasaka, isa rito si Jon. 


“Ser, san nyo sila dadalhin?” paghahabol ng mga asawa nila. 

“Walang kaso ang asawa ko! Asan ang mga warrant nyo?” 

Dinala pa rin sa kampo ang mga magsasaka. Paulit-ulit silang 
ininteroga at binugbog. Tumigil ang mga pasista nang pumayag si Jon 
na samahan sila patungo sa isang pinaghihinalaang taga-suporta ng 
BHB. 


Nakarating sila sa dampa ni Mang Alor. Itinulak ng mga militar si Jon. 


“Mauna ka!” Nag-aatubiling humakbang si Jon subalit nakatutok na 
sa kanya ang baril, kaya nangatok siya sa bahay. 


“Mamang, Mamang! Si Jon ho ito.” 


Binuksan ni Mang Alor ang pinto. Bahagya pa lang itong nakabukas 
pero hinablot na siya kaagad ng mga sundalo palabas ng bahay. Ang 
iba nama'y pumasok na para manghalughog. “Nasaan na ang baril ng 
NPA dito?” 


Walang awang sinakal ng panyo si Mang Alor na 71 anyos. “Ikaw ang 


kalihim ng sangay, umamin ka na! Nandito na kababaryo mo, itinuro ka 
na.” Pagmumwestra ng sundalo kay Jon. 


2020 DAGITAD 


“Wala akong alam,” tugon ni Mang Alor. Tinadyakan siya ng sundalo 
sa ari. Sumabog ang sipon ng matanda. 


“Mamang, umamin ka na para hindi na masaktan,” bulong sa kanya 
ni Jon. 


Kinulata si Mang Alor sa tadyang. Napadura ang matanda ng dugo. 
“Ser, mga uniform ng NPA o!" inilabas ng isang sundalo ang mga 
chino. Pangungutya ng opisyal. Natagpuan ang may limampung chino 

sa bahay ni Mang Alor! 


“Aba, andami mo palang alaga.” 


Muling binugbog ng mga sundalo ang matandang Alor hanggang sa 
iniwan na lang siya sa labas ng kanyang dampa nang walang malay. 


kkk 


Samantala, sa Brgy. Hardin, tumungo ang mga sundalo sa bahay ni 
George. Kasama nila ang demonyong si Joross. 


DAGIT) 2021 


56 
“Ser, iyan ang susing tao nila rito,” nakaturo si Joross kay George. 


Dinala ng mga berdugo si George sa kabilang bundok at doon siya 
sinimulang imbestigahan. 


“Nasaan si Ka Cleo'?!" pabulyaw na tanong ng sundalo. 
“Hindi ko alam,” tugon ni George. 


Pinadapa nila si George at sinimulang apak-apakan na animo'y 
isang tulay. 


“Hindi ka pa aamin, ha!” wika ni Joross. 

Ikinasa at itinutok ang baril sa batok ni George. 

“Patayin na natin ito ser, wala na itong ipipiyok.” 

Humarap si George sa baril na itinutok sa kanya. “Sige, patayin nyo 
ako. Huwag nyo lang ilalayo ang aking bangkay para makuha pa ng 


aking pamilya.” 


Walang nahita, gigil na lumayas ang mga sundalo. 


Pagtahak sa pulang landas 


Dalawang daang pamilya ang nagbakwit mula sa South Quezon- 
Bondoc Peninsula mula 201? hanggang 2020. Nang magbakwit sina 
Mang Alor, nakasama niya ang iba pang mga magsasaka sa isang 
basketball court sa sentrong bayan. Dito, ibinahagi niya ang kanyang 
sinapit sa kamay ng sundalo. Kinatawan niya ang lahat ng mga 
kababaryong nais palayasin ang kaaway. 


Samantala, patuloy ang panliligalig ng mga pasista sa mga 


magsasaka. Sa isang liblib na baryo, nasumpungan ng mga sundalo si 
Sonny sa bahay niya. 


2020 DAGITAD 


57 


“Ser, may nakatagong baril sa bahay niyan!” pagtuturo ni Joross. 


Sinimulan nang halughugin ang bahay ni Sonny. Dahil walang 
makita, binalingan nila si Sonny. 


“Nasaan ang baril ng NPA?” sabay suntok kay Sonny. 
“Hindi ko po alam, ser!” Isa na namang tadyak. 
“Meron po kay Ka Kaloy,” sagot ni Sonny. 

“Sinong Ka Kaloy?” tanong ng sundalo. 

“Ihahatid ko po kayo,” tugon ni Sonny. 


Ngiting aso ang sundalo. “Ayos! Kapag ganyan ka, magkakasundo 
tayo.” 


Sa daan habang naglalakad, kumaripas ng takbo si Sonny. Sa galit 
ng kaaway na nalingat ay pinagbabaril ang tumatakbong si Sonny. 


Ngunit hindi siya matamaan. 


Dali-dali pang tumakbo ang nakangiting si Sonny pabalik sa 
kanyang tahanan. 


Pagdating sa kanyang bahay... 
May tumawag sa kanya mula sa sukal. “Psst... psst... Sonny!” 
Lumingon si Sonny. 


“Si Ka Ken ito,” pabulong pero malinaw sa pandinig ni Sonny. 
Tutungo si Sonny sa pinanggalingan ng boses. 


“Ka Ken! Ikaw pala. Bakit kayo nandito? Nanggaling dito ang 
kaaway,” tanong ni Sonny. 


DAGIT) 2021 


58 


“Alam namin, kaya kami nandito, kukunin na namin ang baril,” sagot 
ni Ka Ken. 


Pumasok si Sonny sa bahay at naghalungkat. Dinampot niya 
kaagad ang iniingatang M-16. Kumuha rin siya ng ilang pirasong damit 
at ipinasok sa bag. 


Inabot niya ang baril kay Ka Ken at nagsabing, “Sasama na ako sa 
inyo, mga kasama!” 


“Sige, iyan na ang baril na titiyakin mo,” turan sa kanya ni Ka Ken. 


Masiglang naglakbay si Sonny kasama sila Ka Ken patungo sa 
malawak na kabundukan, hindi alintana ang mga pasang natamo mula 
sa mga pasista. Wika ni Sonny sa sarili, May araw din kayong mga 
pasista! 


llan pang tulad ni Sonny ang nagpasyang hindi magbakwit. 
Nakapanatili sila sa kanilang lupain, sa piling ng masang api, 
naglilingkod kasama ang Bagong Hukbong Bayan. Ang kirot ng 
mga sugat ang higit na nagpaalab sa kanilang pakikibaka para sa 
katarungan. 2 


1 Cleo del Mundo - tagapagsalita ng Apolonio Mendoza Command-NPA-Quezon 


2020 DAGITAD 


SANAYSAY 


60 
Dima: Lupa para sa mga Diyus- 


diyosan 
NI BELINDA BUKIRIN 


ila ang mga hangal na nagtatanghal ng kanilang sarili bilang mga 

diyos sa palalo nilang ilusyong lumikha ng paraiso sa gitna ng 
impyernong pinagsadlakan nila sa libu-libong mamamayan, kapalit ng 
kanilang kapritso at pagkahaling sa ampaw na kagandahan... 


Sa makapigil hiningang kagandahan ng kabundukan ng Batulao, 
walang romantikong tagpo ng paglubog at pagsikat ng araw, bagkus 
ay pawang mga lambong na dala ng bawat pagsapit ng bukas sa kabila 
ng mga bituing kumikinang at mga hiyas na sumisinag. Nakapikit ang 
mga mata, hindi para namnamin ang sariwa at mabining hangin habang 
nakatanaw sa kabuuan ng dinarayong Tagaytay, kundi para lunukin 
ang mapait na katotohanang ang kabundukang ito, na naging sisidlan 


2020 DAGITAD 


61 


ng mumunting pangarap para sa matiwasay na buhay, ay unti-unti 
nang inaagaw sa makakalyong mga palad na ilang henerasyon nang 
nagbungkal, naglinang at nagbuhos ng pawis, luha at dugo hanggang 
ang malawak na karawagang ito ay maging isang tunay na paraiso... 


Halaw sa pangalan ng 'Dyosa ng Masaganang Ani, ang proyektong 
DIMA ng Sandari-Batulao sa Brgy. Kaylaway ng Nasugbu sa lalawigan ng 
Batangas. Ito ang ikalawang yugto ng debelopment ng pamilyang Puyat 
sa humigit-kumulang 2,400 ektaryang lupang kinamkam nila mula sa 
mga magsasaka. Isa umano itong Wellness village" na may konseptong 
‘Eat. Move. Sleep.’ sa pusod ng kagubatang inaagaw nila mula sa 
mga magsasaka at ide-debelop para maging lugar pahingahan ng 
mayayaman. Taliwas sa pangalan nito, tahasan nitong niyuyurakan ang 
abang pangarap ng masang magsasaka na magtamasa ng masaganang 
ani kapag tuluyan nang nawala sa kanilang mga kamay ang lupang 
kanilang binubungkal. 


Humigit kumulang 70 pamilya ang apektado ng partikular na 
proyektong DIMA. Subalit nauna pa rito, libong pamilya na ang kanilang 
pinalayas. Marami sa mga naunang biktima ng debelopment ng Sandari 
Batulao ang nakararanas ngayon ng kahirapan at pagkabusabos sa mga 
relokasyon na wala rin silang katiyakan sa pagmamay-ari. Saklaw pa 
rin ito ng lupang inaangkin ng Asyenda Puyat na tuluy-tuloy namang 
isinasailalim sa mga proyektong debelopment. Katunayan, tinaguriang 
‘Bangladesh’ ang isang relokasyon ng mga magsasakang napalayas sa 
Asyenda Puyat dahil tuluyan nang nawalan ng ikabubuhay ang mga 
naninirahan dito at anila ay ‘naka-bangla’ na lamang dahil sa kagutuman 
at hirap ng buhay. Habang ipinangangalandakan ang magandang 
kalikasan at masaganang pamumuhay sa loob ng mga huwad na 
paraiso, impyernong panirahan naman ang nililikha ng Sandari-Batulao 
para sa laksang mamamayang naging biktima at magiging biktima pa ng 
mga proyektong debelopment nito. 


Hindi pa rito natatapos ang pagdurusa ng mga magsasaka sa 
Brgy. Kaylaway. Kaalinsabay ng proyektong ito, nagpapatuloy ang 
debelopment ng Century Properties Group Inc. at Century Limitless 
Corporation sa mga sityo naman ng Calo at As-is. Daan-daang pamilya 
na ang napaalis at daan-daang pamilya pa rin ang nakaambang 


DAGIT) 2021 


62 


mapalayas. Matapos mapanlinlang na bilhin sa mga magsasaka ang 
kanilang lupang sakahan sa halagang P80.00 kada metro-kuwadrado, 
matindi itong pinagkakakitaan ngayon ng mga debeloper sa buong 
Kaylaway. Ibinibenta nang hindi bababa sa P4 milyon ang isang 50 
sqm. na bahay sa mga nadebelop nang properties, tubong lugaw sa 
napakamurang lupang binili mula sa mga magsasaka. 


Luklukan ng mga diyus-diyosan 


Kilala ang mga Batangueño sa pagiging relihiyoso, pero sa lalawigan, 
ang nakalukob ngayon ay ang kapangyarihan ng mga diyus-diyosang 
walang ibang sinasamba kung hindi ang salapi at karangyaan at 
lansakang tumatampalasan sa buhay at karapatan ng malawak na bilang 
ng ating mga kababayan. 


Ginawa nang pahingahan at gatasan ng yaman ng mga naghaharing 
uri ang lalawigan ng Batangas. Dahil sa lapit nito sa Kamaynilaan na 
siyang sentro ng kapangyarihang pampulitika at pang-ekonomiya, 
naging luklukan ng mga naghaharing uri ang Batangas para sa kanilang 
mga negosyo, bahay at pasilidad pahingahan. Tuluy-tuloy ang iba't 
ibang klaseng mga proyektong debelopment, lahat para sa kapritso 
at interes ng malalaking burgesya kumprador (MBK) at panginoong 
maylupa. 


Ang halos buong bayan ng Calatagan ay ginawa lamang pastuhan 
ng kabayo ng mga Cojuangco at pahingahan ng mga Zobel at Madrigal. 
Ang bayan ng Nasugbu ay inilalako ng SM Corporation ng pamilyang 
MBK na si Henry Sy para sa mga dayuhang turista at palabigasan nina 
Roxas, Puyat, Enrile at Roces. Nagsiksikan na rito pati sina Lucio Tan, 
Manny Pangilinan at ilan pang mga burgesya kumprador. Ang bayan ng 
Calaca ang naging kusina ng mga naglalakihang pabrika. Napuno na 
ng mga industriya ng panggatong at kuryente ang buong kahabaan ng 
baybaying dagat nito. 


Dahil sa kanila, walang kapayapaan at katiwasayan ang pamumuhay 
ng mamamayang Batangueno. Sila ang mga nakaluklok na panginoong 
lumilikha ng iisang kapalaran ng mamamayan sa lalawigan. Lupang 
buong buhay na pinagpagalan, sa isang iglap ay aagawin ng mayayaman 
at ang magsasaka ay maitutulak sa mga panabihang ilog, estero, 


2020 DAGITAD 


63 


mga bakawan, mga kasulukan ng kabundukan at parang mga isdang 
kakawag-kawag matapos agawin sa kanila ang kanilang panirahan at 
kabuhayan. Buong lalawigan, iisa ang istorya--nagpapalit-palit lang ang 
mukha ng mga kontrabida, pero iisang telon ang pinagmumulan. 


Aba, ginoong maria! Saan pa kami pupulot ng grasya?! Kung guhit 
lamang ng kapalaran, at mga libreta ng turong dasal ang aasahan, 
sadyang hindi kusang magbabago ang kalagayang ito ng mamamayang 
Batangueno. 


Gayunpaman, kasaysayan mismo ang nagtuturo kung paanong 
sa paninindigan at pagkakaisa ay kayang hamunin ng mamamayan 
ng Batangas ang ipinataw sa kanilang kapalaran ng naghaharing uri. 
Mayaman at magiting ang kasaysayan ng rebolusyonaryong paglaban 
ng mga Batangueño. Matapang nilang hinamon at nilabanan ang 
kolonyalismong Espanyol, kabilang sa huling nasakop ng kolonyalismong 
Amerikano, magiting na nakibaka laban sa Hapon at naging kanlungan 
ng HUKBALAHAP" hanggang sa maipunla, maipundar at mapatatag 
dito ang demokratikong rebolusyong bayang pinamumunan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas at lumalakas na Bagong Hukbong Bayan. 


Walang diyosa o Bathala na magbubunsod ng masaganang ani 
o matiwasay na pamumuhay. Ang katubusan ay nasa palad at bisig 
mismo ng inaaping mamamayan ng Batangas at sambayanang Pilipino. 
Kailangan nilang magbigkis, manindigan at militanteng lumaban 
upang ipagtanggol ang karapatan sa buhay, panirahan at kabuhayan. 
Kailangang yakapin at tahakin nang lubos at wala ni anumang bahid ng 
alinlangan at agam-agam ang landas ng demokratikong rebolusyong 
bayan upang ganap na puksain ang mga salot na imperyalismo, 
pyudalismo at burukrata kapitalismo sa lalawigan at sa buong bansa, 
hanggang sa ganap na tagumpay! 2 


1 HUKBALAHAP - Hukbong Bayan Laban sa Hapones 


DAGIT) 2021 


64 
Krimen ba ang maging ina ng isang 


rebolusyonaryo? 
NI KA KAREN, MULA SA DIKLAP 


GE ng ika-7 ng Marso, 2018, isinugod 
sa ospital ang 64 taong gulang na 
babae. Pinagbabaril siya ng mga di 
kilalang armado kung saan nagtamo siya 
ng anim na tama sa tiyan na naging sanhi 
ng kanyang pagkasawi. 


Nang mahalal na presidente si 
Rodrigo Duterte, hindi nagtagal ay 
sinimulan niyang hubarin ang kanyang 
para-sa-pagbabagong maskara at 
nabunyag ang kasuklam-suklam na itsura 
niya sa harap ng mamamayan. Naging 
laganap na sa buong bansa ang paglabag sa karapatang tao. Ang 
kanyang paglulunsad ng Oplan Tokhang, pagdedeklara ng batas militar 
sa Mindanao at Oplan Kapayapaan ay nagbunsod ng pagkasawi ng 
ilampung libong mamamayan. 


Sa loob ng mahabang taon, kilala na ng mamamayang Pilipino ang 
pagiging pasista ng Armed Forces of the Philippines. Higit pa itong 
lumala dahil sa tiraniko't pasistang patakaran ng rehimeng Duterte. 
Walang pakundangan ang mga alipures niyang militar at pulis kung 
pumaslang ng mga sibilyan na walang kalaban-laban. Higit pang 
pinagtutuunan ni Duterte at ng AFP-PNP sa pagiging uhaw nila sa dugo 
ang mga sumusuporta sa rebolusyonaryong kilusan. 


At nag-utos nga si Duterte: idamay ang pamilya ng mga NPA at 
lahat ng lumalaban sa gubyerno. 


Ang pagiging ina ni Fe Delos Santos 


Ipinanganak noong Disyembre 24, 1954 sa lalawigan ng Quezon si 
Ginang Fe Delos Santos. Sa maagang bahagi ng buhay ni Nanay Fe, 


2020 DAGITAL 


65 


alam na niya ang rebolusyon. Rebolusyon ang kanyang kinamulatan, 
rebolusyon din ang bumuo sa kanyang pamilya. 


Kasapi ng Bagong Hukbong Bayan ang kanyang asawa subalit 
hindi ito naging hadlang para maging maayos ang kanilang pamilya. 
Sa pagsasaka at pananahi tinustusan ni Nanay Fe ang mga 
pangangailangan ng kanyang mga anak. Kinailangan niya itong gawin, 
lalo't mula 1988 ay mag-isa na lamang niyang itinataguyod ang kanyang 
mga anak dahil namartir sa isang labanan ang kanyang asawang Hukbo. 
Sa panahon na iyon ay may binatilyo na siyang nagnanais ring maging 
bahagi ng armadong pakikibaka, na kalaunan ay naging hukbo rin ng 
mamamayan. 


Bilang isang ina, hindi naging madali kay Nanay Fe ang pagpasok ng 
kanyang anak sa BHB. Sa pagdaan ng panahon, habang namumulat 
ang kanyang anak sa kahalagahan ng paglahok sa armadong pakikibaka 
ay natanggap na rin ni Nanay Fe na isa na ngang Pulang mandirigma 
ang kanyang anak. Kalaunan, hindi lamang isang mandirigma kundi 
Pulang kumander ng Apolonio Mendoza Command. 


Naging kilala at mahusay na kumander ng BHB ang kanyang anak 
dahilan upang maging mainit ito sa mga militar. Gayunman walang 
mag-aakala na ang galit ng militar sa kilalang kumander ng AMC ay 
ibabaling sa kanyang pamilya. 


Ang Pagpaslang kay Nanay Fe 


Tatlong aksyong militar ang matagumpay na nailunsad ng AMC 
noong buwan ng Pebrero. Una ay ang reyd sa Tumbaga Ranch sa bayan 
ng San Francisco noong Pebrero 27, 2018 kung saan anim na armalayt 
ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma. Kinabukasan ay naambus 
ang rerespondeng sundalo sa haywey ng General Luna na ikinasawi 
ng mga pasistang tropa. Sa sumunod pang araw, inisnayp naman ang 
isang CAFGU detatsment sa bayan ng Lopez. 


Sa magkakahiwalay na aksyong militar na nabanggit, lahat ay 
ibinintang ng mga sundalo na pinamunuan ng anak na kumander 
ni Nanay Fe. Lahat ng kampanyang pagtugis na isinagawa ng 
reaksyunaryong militar sa alinmang yunit ng AMC ay pawang nabigo. 


DAGIT) 2021 


66 


Hindi nag-atubili ang mga berdugong militar ng 85th Infantry 
Battalion ng Philippine Army sa ilalim ng Southern Luzon Command na 
sundin ang maruming banta at utos ni Duterte na “idamay ang pamilya 
ng mga NPA at lahat ng lumalaban sa gubyerno.” 


Isang linggong minanmanan ng mga kahina-hinala at armadong 
lalaki na sakay ng motorsiklo ang bahay ni Nanay Fe sa bayan ng Lopez. 
Noong gabi ng pamamaslang, dalawang lalaki ang pumunta sa tindahan 
ni Nanay Fe para bumili ng sigarilyo. Pinagbabaril nila si Nanay Fe. 


Naisugod pa si Nanay Fe sa ospital nang gabing iyon subalit 
kinabukasan ay hindi na rin kinaya ng kanyang katawan ang tinamong 
anim na tama ng bala sa tiyan na kanyang ikinamatay. 


Dapat managot ang kriminal na si Duterte 


Desperado at wala nang ibang maisip ang rehimeng US-Duterte 
para masupil at biguin ang rebolusyonaryong kilusan. Sa dinami-dami 
ng kanyang desperadong tangka na kalahatiin ang BHB sa pagtatapos 
ng 2018, parati itong bigo. Sa nauna niyang pahayag ay uubusin niya 
ang BHB. Bandang huli pati ang dedlayn na kalahatiin sa pagtatapos 
ng taon ay iniatras na rin niya at sinabing sa kalaghatian ng 2019 nila 
malilipol ang BHB. 


Ang kampanyang supresyon at paglipol sa ilalim ng Oplan 
Kapayapaan ay hindi lamang nakatuon sa BHB. Pinakamasahol ngayon 
na direkta na ring target ang mga kapamilya, kamag-anak at taga- 
suporta ng rebolusyonaryong kilusan 


Sa ganitong pamamaraan ni Duterte at ng mga pasistang sundalo, 
ipinapakita na marumi at patraydor kung umatake ang rehimeng 
US-Duterte. Binabalingan nila ang mga inosente at walang kalaban- 
laban na mamamayan sa tuwing mabibigo sila sa mga atake sa BHB. 
Mabibigat na paglabag ito sa internasyunal na makataong batas na 
pirmado maging ng GRP. Kung tutuusin, matagal nang ginagamit ng 
AFP-PNP ang mga pamilya ng mga rebolusyonaryo para masukol nila 
ang mga ito. Higit lamang nitong pinatutunayan na hindi kayang talunin 
ng mga berdugong militar ang BHB. 


2020 DAGITAD 


67 


Malinaw na ang tanging kaugnayan lamang ni Nanay Fe sa 
rebolusyonaryong kilusan ay ang pagiging ina ng anak ng bayan na 
nagpasyang magsulong ng armadong pakikibaka. Subalit si Nanay Fe 
ang pinagbalingan ng mga sundalo dahil hindi nila kayang supilin ang 
kanyang anak at ang buong rebolusyonaryong kilusan. 


Sa pagpaslang kay Nanay Fe, hinihiling ng kanyang pamilya ang 
katarungan at maparusahan ang pumaslang sa kanilang ina at itigil ang 
pagdamay sa mga pamilya ng nakikibakang mamamayan. 


Sa pahayag ng kumander na anak ni Nanay Fe, hindi siya titigil- 
kasama ang buong rebolusyonaryong kilusan at ang BHB-hangga't 
hindi nakakamtan ang katarungan para sa kanyang ina at sa lahat ng 
naging biktima ng karapatang tao ng pasista-teroristang rehimeng US- 
Duterte. 2 


DAGIT) 2021 


68 


Mula Kanluran, tungong Silangan 
hanggang Kalayaan! 


ISANG PAG-ALAALA KAY KA JETHRO, DANGAL NG BATANGUENO, 
BAYANI NG SAMBAYANANG PILIPINO! 


NI RESURECCION MARASIGAN 


ito na ang lagutan!—ang laging sambit ni Ka Jethro sa tuwing 

mahihingan siya ng pananalita sa bawat pagtitipon. Ang mga 
katagang ito ang siyang laging humahamon sa tulad naming medyo bata 
pa... Punung-puno siya ng determinasyon, tila walang kamatayan... 


Naaalala ko pa noong una ko siyang nakilala. Isa siya sa unang hukbo 
na aming nakasalamuha sa programa ng integrasyon noong estudyante 
pa lamang ako. Sa isang patuto ng tubuhan sa paanan ng bundok ng 
Batulao iyon, matiyaga siya noong naglinaw sa amin kung ano ang BHB 
at ang disiplinang bakal nito na nagresulta upang magpahayag ang isa sa 
amin na mag-fulltime matapos ang kolehiyo. Wika niya noon, walang ibang 
pupuntahan ang mga kabataang tulad 
namin kundi ang magrebolusyon. Sabi 
pa nga niya, “Nagtapos din ako ng 
kolehiyo sa kursong Accountancy. 
Niloloko nga ako ng aking ina dahil 
ang anak daw niya ay nagtapos 
bilang CPA’, pero ngayon ay 
NPA ang trabaho.” Tuwang- 
tuwa siyang ikuwento kung 
paano siya naorganisa mula sa 
KM hanggang maging mahusay 
na mandirigma ng mamamayan. 


Naging inspirasyon sa 
amin ang payak na buhay ng 
BHB habang buong pusong 
niyayakap ang mga hirap at 
sakripisyo, mapaglingkuran 
lamang ang masa. 


2020 DAGITAD 


69 


Kalauna'y sumampa na rin ako sa Hukbo. Dito ko na siya higit 
na nakilala. Hindi pala siya marunong magalit. Malamang, dahil sa 
katangian niya na ito mula noong bata pa. Isa pa, dahil lumaki siya sa 
simbahan. Subalit ang labis na kabaitan ding ito na madalas maabuso 
ang kalimitang ipinupuna sa kanya ng mga kasama. Naging struggle 
sa kanya kung paano magtakda ng hangganan sa kanyang kabaitan at 
kailan dapat magsabi ng “hindi pwede". 


Hindi rin siya makasarili, ultimong mga gamit nga na ipinapadala sa 
kanya ng kanyang pamilya katulad ng mga damit, pagkain, ay nagagawa 
pa niyang ipamigay sa mga kasama. Pati nga relo niya ay ipinamimigay 
rin. Katwiran nga niya ay bagay lamang ang mga iyon, gasino na itong 
ibahagi sa mga kasama na kapiling niya araw-araw sa hirap at sakripisyo. 


Sabi pa niya noon sa akin, “Noong namatay ang ilan sa aking 
kapamilya, hindi ako umiyak. Subalit noong namatay si Ka Zoren, umiyak 
talaga ako.” Ganoon din siya noong namatay ang iba pang mga kasama 
dahil itinuring niya nang kapamilya ang mga kasama. 


Mahusay na kasama at mapagkasama si Ka Jethro. Kahit ilang 
beses kaming nagkakatunggali, lagi rin kaming magkakaisa matapos 
noon at sabay na gagampan ng mga tungkulin. Nagbabahagi siya ng 
kanyang mga karanasan at ilang mga nakakatawang sikreto. Bukod dito, 
mahilig siyang kumanta. Noong 2008, sinalubong namin ang Bagong 
Taon ng konsyerto na inirekord pa niya. Hindi kami tumigil sa pagkanta 
hangga't may boses, tulad ng “Awit ng Pag-asa.” Sa sobrang hilig niyang 
kumanta, hindi niya pinalalampas kahit ang videoke sa bahay ng masa. 


Hindi siya likas na mapagbiro pero may sarili siyang paraan ng 
pagpapagaan sa mabibigat at mahihirap na sitwasyon. Isang beses, 
nadepensiba sila sa kanyang kaarawan, ang sabi niya sa mga kasama, 
“Naging puto ang handa ko sa birthday ha—puto-kanl' Tawanan ang 
mga kasama. 


Sa mga pulong, lagi siyang ahitado. Dahil sa ahitasyong ito 
ay walang kasama na gustong tumabi sa kanya. Hindi dahil ayaw 
siyang makatabi, kundi dahil lagi niyang niyuyugyog ang balikat ng 
sinumang katabi niya sa tuwing umiinit na ang talakayan. At tatayo 
pa siya sa kinauupuan niya! 


DAG/TAL 2021 


70 


Mahusay rin si Ka Jethro sa tacticizing sa kilusang masa. 
Ikinuwento niya ang laban ng masa sa pondohan noong dekada 1990. 
Nanlilinlang at malapit nang mapapayag ng PML ang mga magsasaka 
sa kanyang kagustuhan. Ipina-break muna ang negosasyon para 
maturuan niya ng taktika ang masa. Ang resulta, nagtagumpay ang 
laban sa pondohan at panirikan at hanggang ngayon ay tinatamasa 
nila ito. 


Magiliw si Ka Jethro sa masa kaya kilalang-kilala kahit saan 
ang kanyang mga pangalan. Tumatak sa puso ng masa si Sonny, 
Dading, Rigor, Jethro, Cris, Alip, Jovit, Jopson, Tenan at marami pang 
mga pangalan niya. Bukod sa pakikinig sa kanilang mga problema, 
masipag siyang manggamot sa pamamagitan ng paghilot, acu- 
pressure at mga ni-research niyang halamang gamot para sa mga 
karaniwang sakit. Sa sobrang lapit sa kanila, ilang beses siyang 
kinuhang ninong sa binyag at kasal ng masa. 


Alamat na siya sa kasaysayan ng rebolusyonaryong kilusan sa 
Batangas. Ang mahigit tatlong dekada niyang pagkilos ay isang 
mahalagang ambag sa pagpupundar ng base at ng Hukbo sa 
lalawigan. Sa katunayan, siya ang GP? ng SYP? na muling ipinakat 
sa Kanlurang Batangas noong 1997 mula sa pagkakaiwan nito 
noong 1993. Simula nang mapakat siya rito, hindi na nawalan ng 
Hukbo sa Kanluran. Malaki ang kanyang papel sa pagpapaputok at 
pagpapasigla ng mga laban sa tubuhan, niyugan, pondohan, tirahan 
at demolisyon. Ang maaalab na pakikibakang masa ang siyang 
naghinang sa relasyon ng Hukbo sa masa, at hanggang ngayon, 
tinatamasa ng mamamayan ang tagumpay ng mga ito. Isa ito sa 
naging dahilan sa mabilis na paglakas ng Hukbo mula sa mga unang 
pagpupundar noong 1974, 1985 hanggang 1993 kung kailan halos 
malipol ang Hukbo sa distritong nakaluklok ang mga MBK. 


Dahil sa kanyang husay, naging bantog ang kanyang pangalan 
maging sa kaaway. Hinahanap siya ng mga ito, hindi dahil 
kinagigiliwan nila, ngunit upang hulihin at patayin. Subalit ang 
totoo, takot din sila kay Ka Jethro na kilalang mahusay na pistolero. 
Nanginginig din silang marinig ang kanyang tinig na nagbabandila ng 


2020 DAGITAD 


71 


lakas ng rebolusyon sa lalawigan. 


Maraming pagtatangka ang kaaway na siluin siya. Pinatay ng 
mga pasista ang kanyang nakababatang kapatid na si Tenan upang 
siya'y palutangin. Pinostehan ng mga intel ang bahay ng kanyang 
magulang sa pag-aabang sa kanyang pag-uwi. Ngunit, dahil sa 
taglay niyang disiplina sa sarili, nabigo ang kaaway na hulihin siya 
gamit ang kanyang pamilya. 


Bigo ang maraming pagtatangka ng kaaway sa buhay ni Ka 
Jethro dahil lagi siyang inililigtas ng masa. Isang beses, pinaabutan 
sila noon ng masa na may nakapakat na kaaway sa kanilang 
daraanan. Dahil dito'y nakaiwas sila sa planong ambush ng kaaway. 
May tatlong beses na rin siyang inabutan ng kaaway sa bahay ng 
masa dahil sa kanyang iniindang karamdaman, pero lagi siyang 
inaako ng masa na kamag-anak na siyang nagliligtas sa kanya sa 
kaaway. Maging sa huling pagkakataon ay masa rin ang nagligtas 
sa kanya upang makawala sa pasistang kaaway. Gamot, pagkain at 
mga damit ang agad na inihain sa kanya ng masa at kinupkop siya 
sa kanilang tahanan, sa kabila ng kanilang pangamba. Kaya nga ang 
sabi niya sa huling araw ng kanyang buhay, “Ang masa ang tunay na 
bayani!” 


Kaya ganun na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa 
kapakanan ng masa kahit sa pinakamaliliit na bagay. Nang 
mapalaban sila at bombahin sa kabundukan ng Banoi noong 2017, 
nasira ang hose ng tubig ng masa. Hindi siya pumayag na umalis ang 
yunit hangga't hindi nagagawa ang linya ng tubig ng masa mula sa 
bukal. 


Marami pang kwento ang mga kasama tungkol sa iyo, Ka Jethro, 
at tiyak kong kulang ang ilang pahina upang ilahad ang mga ito. 
Araw-araw kang mabubuhay sa aming alaala, na parang kailan 
lamang. Hindi sapat ang ilang taon na nakasama ka namin dahil 
marami ka pang pwedeng maiambag sa pagsulong. Ganunpaman, 
hindi ito dahilan upang panghinayangan ang maaga mong 
kamatayan, sapagkat nalubos na ng karanasan ang iyong buhay 
rebolusyonaryo na pinatunayan mo mula Kanluran at Silangang 


DAGIT) 2021 


72 


Batangas hanggang sa bayan ng Kalayaan. Tulad ka ng mabuting 
binhi--saan man ihasik ay tiyak na tutubo at lalago. Ang dugo mo na 
natigis sa lupaing tigib ng kasalatan at mga pasakit ay siya ngayong 
bukal ng paghihimagsik. 


Ang iyong ambag ay magsisilbing diklap na magpapalagablab sa 
damdamin ng mamamayan. Tulad ng mga bundok ng Pico de Loro, 
Batulao, Nagueling, Malipunyo hanggang Sierra Madre, na nakasaksi 
sa iyong kabayanihan, magkakapit-bisig, kailanma'y hindi matitibag. 
Ang tinig mong umalingawngaw hanggang sa mga pinakasulok ng 
Batangas ay makapangyarihang tinig na pumukaw sa mamamayan. 
Tulad ng tubig ng Sierra Madre, hindi mapipigilan ang paghugos ng 
galit sa iyong pagkamartir. Sasambulat na tulad ng Bulkang Taal ang 
pagpupuyos upang singilin ang pasistang estado. Hinukay na ng 
kaaway ang sarili nitong libingan sa walang habas na pamamaslang. 


Silang mga berdugo ang dapat magluksa! Dapat silang manginig! 


Sa iyong pagpanaw natupad mo ang iyong panata: Ang 
malagutan ng hininga sa rebolusyon! Sa aming naiwan mo'y walang 
puwang ang pamimighati. Kahanga-hanga ang iyong buhay, 
kasama, namatay ka sa bayan ng Kalayaan habang umuusal ka ng 
kalayaan. 


Nagugunita ko ang iyong mukha, punung-puno ng ahitasyon 
at palaban ang diwang humarap sa kamatayan. Alam mong wala 
tayong kamatayan sa isip ng mamamayan dahil tayo ang kanilang 
hukbong hindi matalo-talo. Hayaan mong ihatid ka namin sa buhay 
na walang hanggan, sa aming puso kung saan hindi ka malilimutan. 
Habang sa muli'y tinatanggap namin ang iyong hamon--dito na ang 
lagutan! / 


1 CPA - Certified Public Accountant 
2 GP - grupong pang-organisa 
3 SYP - Sandatahang Yunit Pampropaganda 


2020 DAGITAD 


73 


Lockdown sa Nuevo para sa 


operasyong militar 
NIRA SANTIAGO 


araming taon na ang nakalipas mula nang huling mabalikan ng 
mga kasama ang Nuevo. Ngunit hindi ito naging malaking usapin 
sa masa na aming dinatnan doon. 


Hindi na bago sa mga taga-Nuevo ang makipag-ugnayan at 
makipagtulungan sa NPA. Ikinatuwa namin ang mainit na pagtanggap 
ng masa lalupa't mga bagong henerasyon na kami ng NPA at ang mga 
kilala nilang mga kasama noon ay martir na o nawala na bago pa man 
ang IDKP. 


Habang pinalalalim at inaaral ang pangkalahatan at partikular na 
mga usapin sa kabuhayan ng taga-Nuevo, kapiling kami ng masa 
sa produksyon sa kanilang mga kaingin, abugado at tagapamagitan 
sa mga usaping hindi malutas ng lokal na barangay, titser ng mga 
kabataang hindi maunawaan ang module ng DepEd at frontliner din 
sa pagpapaliwanag ng Covid-19 at kahalagahan ng bakuna para sa 
lahat. At sa gabi, lihim naming tinitipon at pinupulong ang mga grupo 
ng kabataan, magsasaka, mangingisda, kababaihan at iba pa upang 
buuin ang pagkakaisa ng Nuevo para sa pagpapaunlad ng kanilang 
kabuhayan. 


Naging mabunga ang aming gawaing masa. Hindi na namin 
kailangan pang magsabi at awtomatikong may dala silang mga pagkain 
at iba pang suporta para sa amin. Naitatag ang mga rebolusyonaryong 
samahang masa at naitayo ang sangay ng Partido sa lokalidad. 


Gayunman, hindi maiaalis na sa tagal ng pagkawala ng presensya ng 
mga NPA sa Nuevo, nakapagtanim na rin ng ilang asset o masasamang 
elemento ang AFP at PNP rito. Sila rin ang mga may rekord ng 
pagnanakaw, paninindikato at pangangamkam ng lupa sa Nuevo 
kaya alam ng masa na wala silang ibang dulot kundi perwisyo. Kaya 
umangkop kami sa ganitong kalagayan. 


DAGIT) 2021 


74 


Isang gabi, lima kaming hukbo na nagdetats upang magpapulong 
masa at magbigay ng pag-aaral. Kinabukasan, dalawang kolum ng 
sundalo't pulis ang naglilibot sa baryo. Nagdeklara na rin ng lockdown 
sa baryo dahil diumano sa asymptomatic case ng Covid-19 sa isang 
residente rito. Unang kaso sana ito ng Covid-19 sa baryo ngunit alam 
namin at ng masa na palabas lamang ito upang bigyang katwiran ang 
kanilang operasyon. Mapag-aalaman din naming nasa Maynila ang 
taong tinutukoy nila. Kami ang tunay na pakay nila sa baryo. 


Sa araw ring iyon, inensirkulo na ng kaaway ang buong baryo. 
Nagposte rin sila ng mga checkpoint. 


Nagpalipad na ng drone habang umaaligid at nagpipilit pumasok sa 
bahay na aming tinutuluyan ang mga pulis at sundalo. Magkakaputukan 
kung hindi kami agad makakapuslit palabas ng bahay. 


Mabilis ang pasa-ulat ng masa at napakataas ng kanilang inisyatiba. 
Nagbantay ang mga kabataan sa kani-kanilang mga tambayan at bahay 
para mailigtas kami. Inihanda nila ang sasakyan namin para 
makaiwas sa kaaway. 


Nabalam pa kami nang isang araw sa 
isang bahay at pinasok na ito ng pulis 
ion 


2020 DAGITAD 


75 


at sundalo. Itinago kami ng masa sa likod ng bahay at naggiit na wala 
silang alam tungkol sa amin. 


Nagtulung-tulong ang masa para mailabas kami sa bahay nang 
hindi nakikita ng kaaway. Mula sa isang bahay ay uusad kami patungo 
sa isa pa at iba pa hanggang sa makakonsentra kami sa mga kasama. 


Isa sa mga patunay ang operasyong ito sa paggamit ng 
reaksyunaryong rehimen sa pandemyang Covid-19 upang magsilbi 
sa gerang mapanupil ni Duterte. Mula sa pagpapataw ng walang 
syensya at pipitsuging mga parusa sa mga di sumusunod sa curfew 
at health protocol, pagkahon sa mamamayan sa gutom at siphayo 
dahil sa arbitraryong mga lockdown at iba pa, ganito umiiral ang bulok 
na sistema para pagtakpan ang kanilang pagkainutil. At sa halip, 
sinasamantala pa ang krisis para sa korapsyon at higit na maghasik ng 
teror. 


Sa pangyayaring iyon, higit kong napatunayan na kung mahigpit ang 
pagkakaisa ng masa at hukbo, magagapi ang mga tusong pakana ng 
AFP-PNP sa panahon ng pandemya. Sa ilang libong pagkakataon, muli, 
ipinakita ng masa, na sila at sila lamang, ang tunay na bayani. Kung 
hindi dahil sa tapang at pagmamahal ng masa sa kanilang hukbo, hindi 
susulong ang armadong paglaban. / 


DAGIT) 2021 


76 


Hinggil sa tunay na buhay ng 
CAFGU 


NI KA VICTOR, MULA SA DIKLAP 


lam natin na sa pagdadagdag ni Duterte ng dalawang libong 

pisong sahod ng CAFGU’, palatandaan na nahihirapan ang 
gobyerno sa pagwasak sa New People's Army kaya't gumagawa ito ng 
mga pamamaraan para magrekrut at mapanatili ang mga pagod na 
niyang tropa. 


Nung nag-CAFGU ako, ginagamit na pangrekrut sa amin ay 
pananakot. Kapag hindi ka nag-CAFGU pagbibintangan ka ng kung 
anu-ano: na ikaw ay NPA kaya ayaw mong mag-CAFGU at bubugbugin 
ka pa. Kaya mayroong mga napilitang mag-CAFGU. Habang yung 
mga nanindigan na ayaw magparekrut, napilitan na umalis sa baryo. 
Madami ang umalis noon sa mga baryo. 


Pero ngayon, ang isang ginagamit ng gubyerno ay ang 
nararanasang kahirapan ng mga magsasaka. Kaya maaaring marami 
ang masilaw sa pagka-CAFGU. 


Pero kapag ikaw ay nag-CAFGU, darating ang panahon na para 
kang sumakay sa butas na bangka. 


Ako nga nagsisisi na nag-CAFGU. 


Naranasan ko at nakita sa loob, ang kawawang sitwasyon ng mga 
CAFGU. Utusan lang ang tingin sa 'yo sa loob, hindi ka pwedeng 
pahara-hara sa mga regular (na sundalo) sa kampo. Yung asawa ng 
mga CAFGU, liligawan hanggang sa aasawahin din ng mga regular. 
At kahit tapos ka na ng training, gigisingin ka niyan sa gabi lalo 
kapag lasing ang mga regular at paparusahan ka, hahampasin o 
bubugbugin. 


Nakita ko kahit ang pandarahas at pang-aabuso sa sibilyan. May 
karanasan ako na manghihingi ng manok ang sundalo sa sibilyan. 


2020 DAGITAD 


Sasabihin nila, “Kung NPA, ang bibilis ninyo... kapag kaming sundalo 
ayaw niyo magbigay.” 


Sasagot agad ako, “Sarge, dapat nauunawaan natin na naghihirap 
sila. 'Di ba yung isang manok, kapag walang bigas ibebenta nila yan 
pambili ng bigas, makakaraos na ang kanilang maghapon na pagkain, 
hihingiin pa ba naman natin?” Hanggang sa itutulak nila ang sibilyan 
at tatangkaing sasaksakin nila. Inaagaw ko talaga ang sibilyan 
noon. Ayaw ko na magkaroon ng ganung pangyayari. Hanggang sa 
kami nang mga CAFGU at regular ang mag-aaway-away sa loob at 
magkakabarilan sa gubat. 


Saan ka nakakita ng regular na nangunguna pa sa pagnanakaw sa 
baryo, isasama pa ang sibilyan. Uutusan kaming nakawin ang laman 
ng isang trailer at kalasin ang makina nito. Kaya paano masasawata 
ang pagnanakaw kung mismong mga sundalo ang gumagawa? 


DAGITAB 2021 


78 


Kaya akala ng iba, mababait na ang mga sundalo. Sa aktwal sila 
ang pasimuno ng mga krimen at sindikato. 


May mga karanasan din kami na kukuha ng mga sibilyan at pipirma 
bilang CAFGU o kaya mga CVO o Civilian Volunteer. Kinokontrata 
ng mga regular ang mga nirerekrut na maghati sila sa sasahurin ng 
CAFGU. Kaya ang makikinabang sa dagdag-sahod na yan na ibibigay ni 
Duterte ay mga matataas na opisyal lang din. 


Hindi naman nila yan ikauunlad sa buhay. Akala nila makakaahon 
sila sa kahirapan. 


Kung may niyugan din sila, matutulungan kaya sila ng sundalo na 
mapaunlad 'yun tulad ng ginagawa ng Hukbo na nagbibigay ng oras 
para makatuwang sa mga magsasaka sa produksyon nila? 


Kawawa ang buhay ng mga CAFGU. Halimbawa, nagretiro na sila sa 
pagka-CAFGU, wala silang matatangap na pensyon. Kapag namatay ka 
na sa labanan walang matatanggap na anumang tulong ang pamilya. 
Kaya ano naman ang gagamitin mo pampalibing? Mga ambagan lang 
ng mga regular at CAFGU ang ibibigay na pera. Ikayayaman ba yan ng 
iyong magulang o ng iyong pamilya? 


Nung umalis ako sa CAFGU at nagbuhay-sibilyan, binibigyan nila 
ako ng cellphone at gusto nila akong bigyan ng pera at gawing intel sa 
baryo. Kahit dun na lang daw ako sa amin, sa baryo. 


Pero tinanggihan ko. Hindi ako pumayag. 


Ang sagot ko ay ayoko. Aanhin ko naman ang pera, aanhin ko 
naman ang pagiging CAFGU. Diyan na ako nanggaling sa ganyang 
sitwasyon tapos babalik pa ako? Parang pupukpukin ko ang sarili kong 
ulo. Naramdaman ko na ang sakit ng buhay sa pagiging First Sergeant 
ng CAFGU. 


Kaya tumbasan man nila ang buhay ko na nandito na sa hukbo, 
kahit magkano, ay hindi ko kayang gawin na ang ganun. 


Ang dapat na ipinaglalaban ay katarungan na para sa lahat tulad ng 
ipinaglalaban natin. 


2020 DAGITAD 


79 


Kaya ako nag-NPA. Masaya na ako dito. Dito ako naging mulat. 
Dun sa sundalo, ano naman ang ikamumulat ko doon hanggang sa 
mapasama ka pa dun sa pang-aabuso. Dito naging mulat ako sa mga 
bagay na mas mahalaga pa sa buhay ko. Naging mulat ako sa mga 
maling kaisipan at pag-uugali na dapat kong baguhin. 


Dito sa Hukbo, di man sumasahod, malaki naman ang naitutulong 
sa tao. Panghabambuhay at pangkalahatan ang pakinabang. Totoong 
may hirap, puyat at pagod. Pero nagtutulungan ang lahat. Walang 
lamangan sa pagitan ng opisyal at mandirigma, takal-takal ang pagkain 
pero pinasasarap ng pagmamahal ng masa. 


Kung may napagtatagumpayan tayo, tulad ng gawaing produksyon 
na ginagawa ng Hukbo, masaya tayo at ang masa. Natulo ang luha 
ng masa dahil may naipundar tayo, magagandang pundar. Kahit hindi 
pera ang ibinibigay natin. Masasabi pa ng masa na “Kahit saan kayo 
mapunta di ko makakalimutan ang ginawa ninyo.” 


Ngunit kapag sa sundalo, kapag umalis sila, may tutulo bang luha? 
Wala. Sasabihin pa ng masa, salamat naman at umalis na ang mga 
p***ng i**ng ‘yan sa barangay. 


Kaya sabi ko, hanggang sukdulan na kaya ko, tutuloy ako, kapag di 
na, saka na lang ako magpapaalam. Hindi totoong pag pumasok ka sa 
NPA ay hindi ka na makakalabas nang buhay. Kaya masaya ako dito. 2 


1 CAFGU - Civilian Armed Forces Geographical Unit 


DAGIT) 2021 


80 


Medik ng bayan: doktor, 


propagandista, mandirigma 
NIKA ARVHY 


aligayang pagtatapos sa ating lahat! Pataasin ang ating 
kakayahang medikal at gapiin ang kaaway!” pansarang pananalita 
ni Ka Ella sa araw ng pagtatapos ng pagsasanay medikal. 


Agad siyang sinalubong ng yakap ng isa sa kanilang mga pasyente. 


“Ka Ella, salamat sa inyo ng mga kasama at natulungan nyo kami 
ng aking asawa. Akala ko talaga'y mamamatay siya noong namaga ang 
kanyang mukha.” 


“Malaki rin po ang aming pasasalamat sa inyo, Ka Daya! Kung hindi 
po dahil sa tuwang ng inyong samahan sa baryo, hindi rin po namin 
matatapos ang aming pagsasanay,” tugon ni Ka Ella sabay ngiti. 


kkk 


Hindi naging madali ang paglulunsad ng pagsasanay medikal. 
Kinaharap ng yunit ang pinasinsin na kilos ng kaaway sa eryang 
pinaglunsaran nito. May mga pagkakataong karatig-baryo lamang 
nila ang mga sundalong nag-ooperasyon. Maraming pagkakataong 
kinailangang pansamantalang itigil ang pagsasanay upang makalipat 
ng pwesto at umiwas sa labanan. 


Pinairal nila ang Mobile Medical School. Hindi na sila gumagawa 
ng malalaking istruktura kaya nakakapagtuloy sa kagyat ang pag-aaral 
sa teoretikal na bahagi kahit ang iskulhaws nila kung minsan ay lilim 
lamang ng mayayabong na puno sa mga gubat o kalaan. Mabilis rin 
nilang nailalapat sa praktika ang mga ito sa pamamagitan ng pagtulong 
sa mga baryo para magbigay ng serbisyong medikal. 


Naging kilusang masa ang pagtataguyod sa pagsasanay medikal 
mula umpisa hanggang sa matagumpay na pagtatapos nito. 
Maraming grumadweyt na doktor at medik ng bayan. Katuwang ng 


2020 DAGITAD 


81 


NPA ang masa sa pag-aayos ng mga pangangailangan laluna sa 
pagtitiyak ng seguridad. Higit itong naging inspirasyon ni Ka Ella para 
magpakahusay sa pagsasanay at magbigay ng libreng serbisyong 
medikal sa mamamayan. 


Pagkasabik at pagkatuwa ang nararamdaman ng masa kapag 
nagtuturo sa kanilang mga pamayanan at komunidad ang mga medik 
ng bayan. Laging handa ang Mobile Medical Clinic para sa pagtugon 
sa pangangailangan ng masa sa usaping pangkalusugan nang walang 
pinipiling panahon at oras. Malaking bilang ng mamamayan ang 
nagbenepisyo sa mga inilunsad na mga medical mission sa apat na 
larangan ng panggagamot: ang surgery, dentistry, tradisyunal na 
medisinang Tsino at ang kanluraning panggagamot. 


kkk 


Isang gabi, humahangos na dumating sa himpilan ng mga kasama 
si Ka Jolo, isa sa mga napakikilos na masa sa baryo. “Mga kasama, 
tulungan nyo kami! Nabaril ng de bomba ang isang lalaki sa aming 
baryo. Tinama siya sa panga.” 


Agad na naghanda ang mga kasama para itransporma ang 
iskulhaws tungong operating room. 


Dumating ang mga kasapi ng milisyang bayan buhat ang duyan 
kung saan nakahiga si Ka Leo, ang pasyente. Kagyat siyang inasikaso 
ni Ka Ella kasama ang iba pang mga nagsasanay. Tagumpay nilang 
inoperahan si Ka Leo. 


“Ka Leo, pasalamat po tayo na hindi masyadong malalim ang naging 
sugat ng bala ng de bomba,” ani Ka Ella. 


“Mabilis naman kayong gagaling. Kailangan lang matutunan ng 
kasama niyo sa bahay kung paano ang tamang paglilinis ng sugat. 
Tuturuan po namin siya,” dagdag pa ni Ka Ella. Binigyan nila ng 
antibiotic at pain killer si Ka Leo at binilinan ng tamang dosis. 


Hindi mapatid-patid ang pasasalamat ni Ka Leo at ng mga 
taumbaryo sa pagresponde ng mga kasama sa kanila. 


DAGIT) 2021 


82 


“Naku, pasensya na kayo sa abala, mga kasama. Napuyat pa kayo 
dahil sa amin,” sambit ni Ka Leo. 


“Ay wala po 'yun! Sino pa bang magtutulungan kundi tayo? S'ya, 
ingat po kayo sa pag-uwi. 'Wag kalimutan ang bilin namin sa sugat ha?" 
sagot ni Ka Ella. 


kkk 


Sa proseso ng pagsasanay, naganap ang pagkalat ng pandemyang 
Covid-19. Nang matapos ang unang bahagi ng teoretikal na pag-aaral, 
inilunsad ang isang kumperensyang medikal upang pag-aralan ang 
sakit na Covid-19 at paano ito sasansalain. Matapos ito'y pumunta 
sila sa hanay ng masa at nagsagawa ng kampanyang edukasyon at 
sanitasyon para makaiwas sa sakit. 


Ipinalaganap nila ang ibinalangkas na health protocol bilang 
panimulang hakbangin para di mahawahan ng Covid-19. Higit na 
natandaan at kinagiliwan ng masa ang mga hakbanging ito sa nilikhang 
jingle ng mga opisyal medikal. Sinabayan pa ito ng sayaw ni Ka Alicia. 


Tayo ay lalaban para sa ating bayan 
Sa virus na Covid-19 

Serbisyong pangkalusugan 

Ibigay sa mamamayan 

Hindi lamang para sa iilan 

Hindi aatras kung may lockdown man 
Para sa ating pakikipaglaban 
Pag-iwas ito ang hakbangin 

At ang Covid ay pupuksain- 


Masigla ang gawaing medikal at kampanyang kontra-Covid-19 sa 
pangunguna ng mga medik. Tumimo sa masa ang paghuhugas ng 
kamay, pagpapasingaw (steam inhalation) at paggawa ng herbal na 
gamot. Nalantad sa kanila ang kabulukan ng sistemang pangkalusugan 
ng reaksyunaryong gubyerno. Marami sa kanila ang first time na 
makaranas na ma-check up at makakita ng doktor/medik. 


2020 DAGITAD 


83 


“Salamat at tinuruan ninyo kaming gumawa ng mga syrup 
na gamot para sa ubo at sipon,” ani Ka Dati, isa sa mga lider 
kababaihan. 


“Naku, hindi lamang po pagproseso ng halamang gamot ang nais 
naming ituro sa inyo kundi pati ang pagbubunot ng ngipin at marami 
pa!” tugon ni Ka Alicia. 


kkk 


Kasabay ng pagpapataas ng kasanayan sa medikal, nagpukaw, 
nag-organisa at nagpakilos sila ng masa. Naitayo ang mga grupong 
medikal mula antas baryo hanggang munisipal. Inilunsad nila ang 
mga praktikal na kurso sa panggagamot sa hanay ng masa upang 
magamit sa kanilang mga komunidad at samahan hindi lamang sa 
panahon ng pandemyang Covid-19. 


Higit na minahal at niyakap ng masa ang pagtataguyod 
ng kanilang tunay na tagapagtanggol, ang NPA. Higit nilang 
naunawaan ang kahalagahan ng pagtatatag ng demokratikong 
gubyernong bayan at pagsasakatuparan ng mga programa 
nitong gagamot hindi lamang sa mga sakit kundi pati sa kanser ng 
lipunan. 


kkk 


Naisapraktika din ng mga delegado ang pagiging kombat medik 
nang manggamot at mag-opera sila sa mga Pulang mandirigmang 
nasugatan sa labanan. 


Sa isang labanan, naranasan nina Ka Ella na mag-abyad ng 
apat na pasyente habang ang komposisyon ng buong medikal tim 
sa platun ay limang opisyal medikal na may pagsasanay. Medyo 
mabigat itong hamon para sa kanila. Dalawa rito ang tinutukang 
pasyente ni Ka Ella. Unang beses nyang magkaroon ng gunshot 
wound (GSW) patient, sina Ka Demi at Ka Abi. 


Tinama sa tiyan si Ka Demi. Pumasok ang bala sa harapan at 
lumabas sa likod. Hindi bumulwak ang bituka ni Ka Demi ngunit 


DAGIT) 2021 


matindi ang pagdurugo nito. Samantala, kalapit lamang ni Ka Ella si 
Ka Abi nang tamaan ito ng bala sa panga. Hindi na makapagsalita si 
Abi sa lala ng sugat at pagdurugo. 


Binalikan ni Ka Ella ang mga natutunan niya sa Basic Life 
Support. Sa kagyat, kailangang ampatin ang pagdurugo ng GSW 
para hindi maubusan ng dugo ang pasyente at kabitan kaagad ito ng 
swero upang mapalitan ang mga likidong nawala sa katawan. Ito ang 
ginawa niya sa dalawa niyang pasyente. 


Sa gitna ng putukan, dinala nina Ka Ella ang mga sugatan sa 
itinakdang clinic area sa panahon ng labanan. Bagamat kabado 
at tensyonado, nanaig ang kanilang diwa na isalba ang buhay ng 
mga pasyente gaano man kadelikado ang sitwasyon. Aktibong 
nagkokonsultahan ang mga opisyal medikal at mahusay rin silang 
nakipagkoordina sa kumand para irehistro ang kanilang mga 


2020 DAGITAD 


85 


pangangailangan tulad ng taong maaaring umasiste sa mga medik 
at mismong pasyente. 


Ibinibigay nila ang first aid habang labanan at kahit umaatras. 
Habang nagkakabit ng swero kay Ka Abi, niliparan sila ng helikopter 
sa ibabaw at inistraping. Ramdam nila ang pagyanig ng lupa. Mabilis 
lamang silang kumubli sa isang cut at doon itinuloy ang pagkakabit 
ng swero. Matapos lagyan ng gasa at elastic bandage ang mga GSW, 
kagyat nilang ikinabit ang mga nakahanda nang swero. Nanginginig 
ang kanilang mga kamay dala ng kaba habang nagtutusok ng 
swero. Gayunman, ikinakalma ng mga medikal ang kanilang sarili. 
Nakakatulong sa kanila ang paghinga nang malalim para maging 
malinaw ang pag-iisip at makapokus sa panggagamot. 


kkk 


Patuloy na itinataas ng mga medik ng bayan ang kani-kanilang 
kakayanan sa pamamagitan ng konsistenteng pag-aaral at praktika. 
Tuluy-tuloy ang kanilang serbisyong medikal sa masa. Nagbabahaginan 
sila ng mga aral at paglalagom sa mga kinaharap na kaso. Ito ang 
kanilang panata at sinumpaang tungkulin sa pagsusulong ng digmang 
bayan hanggang sa tagumpay. 2 


DAGIT) 2021 


86 
Bakit pinatay ng mga berdugo si 
Chai? 


NI KA CALIB 


AX. 
Wi 


WN 


umaki si Ana Mariz Lemita-Evangelista o Chai sa kanyang mga 

kaibigan at kapamilya, sa Nasugbu, Batangas kung saan may 
pakikibakang magsasaka para sa lupa laban sa isang malaking 
burgesyang kumprador. Nagmula siya sa isang pamilyang 
magsasaka, panganay sa limang magkakapatid at tumatayo na ring 
pangatlong magulang. 


Mabait, masipag, matalino, maaalalahanin at maalaga sa 
kanyang mga kapatid—yan ang likas na katangian ni Chai. Bata pa 
lang ay mulat na sya sa mga suliranin ng lipunan, kung sino ang 
inaapi at sino ang nang-aapi. Kinagisnan niyang lider-magsasaka 
ang kanyang mga magulang sa kanilang baryo. 


Mahirap ang buhay nina Chai kaya't huminto siya ng dalawang 
taon sa pag-aaral nang makapagtapos ng high school. Paraan niya 


2020 DAGITAL 


87 


rin ito para bigyang luwag ang pamilya sa pagpasan sa pang-araw- 
araw na gastusin. Nakapag-aral na lamang siyang muli nang may 
nag-sponsor ng kanyang pag-eeskwela. Pumasok siya sa isang 
state university malapit sa kanilang baryo. Kalauna'y nag-transfer 
siya sa Cavite State University (CavSU) at kumuha ng kursong 
Operational Management. 


Habang nag-aaral, sumali siya sa organisasyon ng mga 
kabataan. Kabilang siya mga nagtatag ng organisasyon ng mga 
kabataan-estudyante sa kanilang pamantasan. Pinamunuan niya 
ang alyansang Kilos Na! sa CavSU na lumahok sa 2013 Million 
People March Against Pork Barrel. 


Nagtapos siya ng kolehiyo noong 2014. Nang lumalim ang 
kanyang pag-unawa sa pambansa-demokratikong pakikibaka, 
buong panahon na siyang kumilos at nag-organisa sa hanay ng 
mga magsasaka. 


Nakilala ni Chai si Ariel, ang kanyang magiging kabiyak, habang 
nag-oorganisa ng mga magsasaka. Itinuring nang sariling anak 
ni Chai ang anak ni Ariel sa unang asawa nito. Nang magpakasal, 
tuluy-tuloy pa rin sila sa pagtulong sa kapwa at paglahok sa mga 
pagkilos ng mamamayan. 


Mula 2017, hindi na sila tinantanan ng panliligalig ng mga 
militar. Pilit silang pinasusuko at sinasampahan ng mga gawa- 
gawang kaso. Tumindi ang pandarahas sa kanila nang pumutok 
ang laban sa pagtatayo ng fish cages sa kanilang lugar. Tutol 
ang mga residente sa fish cage kung saan magku-culture ng 
semilya ng mga isdang lapu-lapu at samaral. Makakaapekto 
ito sa mga pangisdaan at kabuhayan ng mga residente dahil 
ookupahin nito ang halos buong coastal area ng barangay. 
Dito nanghuhuli ang maliliit na mangingisda at nagdadaong 
ng kanilang mga bangka. Naging maingay ang pagtutol at 
panawagan ng mga residente. Nagkaroon ng pagpapapirma ng 
petisyon at serye ng dayalogo sa Sangguniang Bayan upang 
tutulan ang naturang proyekto. 


DAGIT) 2021 


88 


Naging secretary si Chai ng samahan ng mga residente. Isa 
siya sa nag-aayos ng mga dokumento at nakikipag-ugnayan sa iba 
pang mga grupong makakalikasan. Nagtagumpay silang patigilin 
at tutulan ang pagtatayo ng fish cage. 


Mahigpit na katuwang si Chai ng mga magsasaka sa pag-aayos 
ng mga kaso sa lupa. Aktibo siya sa pagdalo sa mga aktibidad 
ng mga taong simbahan sa kanilang bayan na kumukondena sa 
paglabag sa karapatang tao sa panahon ng malawakang pagpatay 
ng rehimeng US-Duterte. 


Marso 2021, sa isang pulong sa mga sundalo at pulis, nagbitiw 
si Duterte ng hibang na utos na 'Killl Kill! Kill!” o patayin ang lahat 
ng makikita nilang NPA. Makalipas ang ilang araw, Marso 7 ng 
madaling araw, pinaslang si Chai at Ariel. 


Mula sa cottage na tinutulugan ng kanilang pamilya, ginising 
ng mga yabag ng mga pulis ang mag-asawa. Kinuha at itinali 
ang kanilang mga kamay at paa. Binuhat at kinaladkad palabas 
ng cottage habang nagsisigaw at humihingi ng tulong si Chai. 
Walang makalapit kina Chai dahil sa dami ng pwersa ng kaaway. 
Hinaharangan ang sinumang gustong tumulong sa mag-asawa. 


Dinala ang mag-asawa sa bahay ng lola ni Chai. Ginising ang 
noo'y natutulog niyang tiyuhin at pinalabas ng bahay. Pinaluhod 
ang mga biktima habang patuloy pa rin sa paghiyaw at paghingi ng 
tulong si Chai. Mula sa labas ng bahay, dinig na dinig ng kanyang 
kapatid na bunso at kanyang pinsan ang mga sigaw ni Chai at 
ungol ni Ariel dahil sa pambubugbog na nararanasan mula sa mga 
pasista. 


Umalingawngaw ang mga putok ng baril. Napakaraming putok. 
Kasabay ng tigil ng putok ng baril ang pagtahimik ni Chai. Wala 
nang boses na narinig mula sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang 
oras, kasabay ng pagliliwanag ng paligid, inilabas ang dalawang 
bangkay na nakabalot sa duguang kumot na puti. Napakawalang 
konsensyang nagpapalabas pa ang mga berdugo na dadalhin ang 
mga labi sa ospital para isalba ngunit sa totoo, isinakay na nila ang 
mga ito sa mobile ng pulis tungong punerarya. 


2020 DAGITAD 


89 


Doon nakita ng mga kaanak ang dalawa na malalamig nang 
bangkay at paga ang buong katawan. Hindi na halos makilala 
ang mga ito dahil sa dami ng tama ng bala. Napakapait nitong 
tanggapin para sa kanilang pamilya. 


Napakahayop at brutal ng mga pasistang pumatay kina Chai at 
Ariel. Pinatay nila ang mag-asawang Chai at Ariel kasabay ng pito 
pa—sila ang mga biktima sa tinaguriang Bloody Sunday Massacre 
ng Marso 7, 2021. Pinatay sila dahil sa kanilang paglaban sa mga 
gahaman at pagnanais na baguhin ang lipunan. Malalim ang 
kanilang adhikaing ipanganak ang lipunang malaya at tunay na 
payapa. Ito ang sinupil ng reaksyunaryong estado nang walang 
habas nilang paslangin ang mabubuting taong ito. 


Sa pagkamartir nina Chai (28 taong gulang), Ariel (26 taong 
gulang) at pito pang mga bayani ng sambayanan, namumuhi ang 
rebolusyonaryong mamamayan sa terorismo ng estado. Hindi 
titigil ang rebolusyonaryong kilusan hangga't hindi nagagawaran 
ng hustisya at hindi naparurusahan ang mga walang-awang 
mamamatay-tao. 2 


DAGIT) 2021 


90 


Manggagawa, Pulang mandirigma: 
Buhay at pakikibaka ni Rommel "Ka 
Totoy” Aguado 


AN na nang dalawang taon matapos bawian ng buhay 
si Rommel “Ka Totoy” Aguado sa kamay ng mga pasistang 
militar. Tinapos nito nang maaga ang halos dalawang taong 
paglilingkod niya sa malawak na mamamayan sa kanayunan 
bilang Pulang mandirigma. 


Nananatiling sariwa ang alalala ng mga nakasama niya sa 
pakikibaka bilang manggagawang kontraktwal, unyonista at 
maging bilang Pulang mandirigma. Puno ng mga aral at kwento 
ang kanyang mga kasama sa kanyang kasigasigan. 


Buhat ng Labunao sa probinsya ng lloilo, ipinanganak 
si Ka Totoy noong Setyembre 10, 1989, pang-apat 
sa anim na magkakapatid mula sa uring 
magsasaka. Sa murang edad na 
12 taong gulang, namatay na ang 
kanyang ina. \ 


Tulad ng milyun-milyong 
manggagawa, nakipagsapalaran sa 
lungsod si Ka Totoy para sa hinahangad 
na magandang buhay para sa kanyang 
pamilya. Tulad din ng milyun-milyong 
manggagawa, naramdaman agad ni Ka 
Totoy ang dayukdok na pamumuhay 
na nakakubabaw sa malaganap 
na malapyudalismo: kahit na 
nakatuntong siya sa kolehiyo, 
napilitan siyang tumigil sa pag- 
aaral dahil sa kakapusan sa 
pinansya. | 


Se AY 
\ A win 


2020 DAGITAL 


Sa pagsisikap na magdala ng dagdag na salapi para sa 
kanyang pamilya, nakarating siya ng probinsya ng Laguna 
at nakipagsapalaran bilang manggagawa. Nakakuha siya ng 
trabaho sa isang pagawaan sa loob ng engklabo--ngunit bilang 
kontraktwal. 


Naging biktima siya ng mababa at 'di-nakabubuhay na sahod 
at mga dikta ng neoliberal na globalisasyon tulad ng no union, 
no strike policy. Ngunit hindi naging hadlang ang mga ito sa 
pagtatayo ng kanilang unyon ng mga kontraktwal. 


Nang hindi kilalanin ang kanilang unyon at hindi kinikilala ang 
kanilang panawagan para sa regularisasyon, nagpasya na silang 
iputok ang welga noong 2016. Matagumpay nilang natigil ang 
produksyon sa loob ng matagal na panahon, kahit na nasa loob pa 
man ito ng engklabong nagmistulang kulungan nila sa araw-araw. 


Nasaksihan ng mga manggagawa maging sa labas ng kanilang 
pagawaan na kayang-kayang itayo ang welga sa loob ng isang 
sonang industriyal--na siya ngayong nagsilbing Pulang bandila ng 
manggagawa. Ang kanilang matagumpay na welga ang naging 
inspirasyon pa ng mga sumunod na pagkilos at pagbangon ng 
mga manggagawa sa loob ng kanilang engklabo. 


Sa loob ng unang dalawang buwan ng welga, naitindig ng 
kanilang unyon ang welga at napanatili ang tigil na produksyon sa 
pagawaan. Naging susi ang pagtangan ni Ka Totoy sa pang-araw- 
araw na gawaing pagpapanatili sa piketlayn at pagtanggol nito 
laban sa mga pulis, militar at maging mga goons ng kapitalista. 


Sa kanilang araw-araw na mga gawain, naging lugar ang 
pabrika at ang kalapit nitong mga komunidad sa mga talakayan 
hinggil sa kalagayan ng mga manggagawa: kung bakit hindi 
magbabago sa loob ng isang marahas na sistema ang kanilang 
kalagayan at kung bakit kinakailangan ng isang marahas na 
rebolusyon para agawin ang kapangyarihang pampulitika mula 
sa mga malalaking kapitalistang tulad ng may-ari ng kanilang 
kumpanya. 


DAGITAL 2021 


92 


Dahil danas ang pinakamalulupit na kondisyon sa paggawa 
dulot ng kapitalistang pagsasamantala, niyakap nina Ka Totoy ang 
pangangailangan sa demokratikong rebolusyon nang husto. 


Isang araw, nagpasya ang mga kasamahan ni Ka Totoy na 
sumampa sa Bagong Hukbong Bayan. Hindi pa man siya kasapi 
ng Partido, daglian niya ring pinili ang pagtangan ng armas. 
Lubos na nalugod ang kanyang mga kasamahan kaya't agad na 
isinaayos ang kanilang pagsampa sa Hukbo. 


Ayon sa kanya, dati pa lamang ay danas na niya ang kabulukan 
ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Bawat 
araw na nakikinig siya sa balita ay kinamuhian na niya ang abang 
kalagayan ng ka-manggagawa at ang kagyat na pangangailangan 
ng solusyon. Sa proseso ng kanyang pakikibaka, layon niyang 
ihanda ang kanyang sarili sa paglilingkod at pamumuno sa 
demokratikong rebolusyon. 


“Gusto ko pang mapaunlad ang sarili para mapalaganap ang 
paglaban, at ibahagi ang aking buhay para sa ipinaglalaban ng 
ating mga kasama at sambayanan,” sabi ni Ka Totoy sa kanyang 
rebolusyonaryong talambuhay. 


Magmula nang araw na siya'y nagpasya, nanatili siya bilang 
Pulang mandirigma hanggang sa kanyang 'di-inaasahang 
pagkamatay. 


Tahimik at malambing ngunit masikhay sa gawain at magiliw 
sa harap ng masa - ito ang karaniwang masasabi ng mga kasama 
hinggil kay Ka Totoy. Ngunit hindi ito pagpapasubali sa kanyang 
rebolusyonaryong tatag at kahandaang sintigas ng bakal, na 
kanyang naipamalas hanggang sa huling hininga. / 


2020 DAGITAD 


Noong nasa 
Hangganang QBZ pa 
siya, may kakatawang 
karanasan sa unang 
gaod nya sa gawaing 
masa. 


Pagkatapos ng 
isang largahan, naging 
aral sa pagtatasa 
nila na huwag nang 
magtatala sa notebook 
sa harapan ng masa 
kapag nagsasagawa 
ng panlipunang 
pagsisiyasat... 


93 


RECORDER 
NE KA TOTOY 


DAGITAB 2021 


95 


Dahil ako ay Komunista at walang 


naniniwala sa akin 


(UNANG BAHAGI) 
NI AXEL PINPIN 


May marka ng botang pangkombat, 
malalim. 

Alam mong may parating na lagim. 
Parang pako 

na iminamartilyo ang ulan, 
kasabay ng hangin. 

Nawawasak ang mga kaingin. 


May ugong ng makinang pandigma 
sa himpapawid. 

Alam mong sasapit ang ligalig 
Parang ulan 

na pumapatak ang bala 

kasabay ng bomba. 

Pinunit nito ang tahimik. 


Kung may magtatanong 
kanino mo ito narinig, 

huwag mong sasabihin 

na sa akin nanggaling 

dahil ako ay Komunista 

at walang naniniwala sa akin. 


Hayaan mong sa nabuwal 

na mga puno, 

sa nagtakbuhang kalabaw. 

Sa nabulabog na lawin at uwak - 
sa kanila nga, 

at sa mga pulang pinta 

na may tandang panamdam, 


DAGIT) 2021 


96 


sa mga dasal ng pagtutol 
nila maramdaman. 


May pandemyang kumakalat 

na parang bulung-bulongan, 
hindi masawata. 

Gamot ay paghihigpit 

at hindi pag-iingat. 

Dulo ng baril ang kinatatakutan 
at hindi ang heringgilya ng lunas. 


May kronikong sakit 

ang malalakas na bayan, malala. 
Nakakalalin sa mga kolonya 

at malakolonya. 

Dinadalahit hanggang maghingalo 
ang mga estado, 

at sa kanilang libingan 

ang pantabon 

ay ang inagrabyadong mamamayan. 


Kung may magtatanong 
kanino mo ito narinig, 

huwag mong sasabihin 

na sa akin nanggaling 

dahil ako ay Komunista 

at walang naniniwala sa akin. 


Hayaan mong sa kabataan ng Myanmar 
na dumagsa sa kalye para hamunin 
ang paghaharing militar, 

sa mamamayan ng Rusya 

na hindi kayang kutibtibin 

ng lamig ang apoy ng dugo 

laban kay Putin, 


2020 DAGITAD 


97 


sa Itim na taumbayan ng Amerika 
na kinatawan ng pagpapahalaga 

sa buhay, na ang mas mahalaga 

pala ay ang uri bago ang kulay, 


sa mga menor de edad ng Hongkong, 
sa kanilang payong at molotob, 

diyan nila maramdaman 

ang sama-ng-loob ng sansinukob. 


Kapatid, kung tanungin ka 
kanino mo ito narinig, 

sino ang maysabi? 

Ay hindi ito sa akin galing 
dahil ako ay Komunista 

at walang naniniwala sa akin. 


May pangitain ng pagbalikwas 

na hindi madaling makalimutan 

ng mga Heneral. 

Parang martsa ng pulang hantik 

na nag-iipon ng makakain sa tag-ulan. 


Hayaan mong sa pagbabanta ng pagbangon, 
maliliit na pagtitipon 

na nagiging pag-aalsa -- 

diyan nga, 

sa pag-awit ng kalayaan, 

na ang koro ay himagsik 

sa saliw at ritmo ng 

alingawngaw ng mga punglo, 

diyan nila maramdaman. 


Hayaan mong sa matinis na tinig, 


na manunulay sa balat 
na magpapatindig ng balahibo, 


DAG/TAL 2021 


98 


at tumagos sa dibib, 

papunta sa puso. 

Diyan nga, 

pumipintig. 

At makikitang nakaukit 

na parang lapida — 

nakasulat ang salitang kalayaan, 
diyan nila matunghayan. 


Kaibigan, kung may magtatanong 
kanino mo ito nalaman, 

huwag mong sasabihin 

na ako ang nagsalaysay 

dahil ako ay komunista 

at walang naniniwala sa akin. 


Iyan ang wika, 
bukambibig ng mga sinungaling. 2 


2020 DAGITAD 


99 


Dahil ako ay Komunista at walang 


naniniwala sa akin 


(IKALAWANG BAHAGI) 
NI AXEL PINPIN 


May bulung-bulongan 

sa showbiz column ng AFP 

na itong sikat na taartits, 
maganda, sweet love, 

at isa pang sikat 

na Darnang lumilipad, 

at isa pang reyna ng kagandahan 


ay suporter ng Kaliwa 
at mahilig sa red, hindi yellow. 


Hindi na binigyang pagkakataong 
magpaliwanag kung bakit pula 
at hindi grey ang fave color niya. 


Binantaan sila ni Direk, 

ng producer na Heneral 

na balak din yatang mag-artista 
na pagbabayaran nila ng mahal, 
balang araw. 


Kung kanino mo ito nalaman 

at narinig, you don't hear it from me. 
Dahil ako ay Komunista 

at walang naniniwala sa akin. 


May tsismis-tsimisan 

sa press corp opis ng AFP, 

na itong si Tetch, si Inday at si Icy 
ay mga bayarang propagandista, 


DAGIT) 2021 


100 


miyembro ng propaganda machine 
ng Kaliwa, pula rin daw 

ang gamit na ballpen sa pagsusulat 
ng balita, laging naka-red font 

at may exclamation point 

sa dulo ng pangungusap. 


PUEDE, yan ang sabi, pwede 
silang kasuhan kapag napatunayan 
na sumusuporta sa Kaliwa. 


Kung kanino mo ito nalaman 

at narinig, huwag mong sasabihing 
sa akin, coz | am a Commie 

and nobody believes me. 


Tsumichika ang mga macho 

sa military academy ng AFP 

na itong pambansang unibersidad 

na may monumentong lawit ang titi, 

at katalikurang iskul ng mga pari 

at isa pang iskwelahan sa Taft 

at Morayta at España 

ay recruitment ground 

ang mga playground at underground 

ng mga gusali ng konseho ng mag-aaral — 
nagrerekrut sila ng fighter ng — 

Ooops hindi puwedeng sabihin. 

Pero ibinuyangyang na ito ni Ely Buendia 
noon pang dekada nobenta 

na gusto niyang sumali ng — 

Hey! Hey! 

Tu-mi-wa-lag. 


2020 DAGITALD 


101 


Kung kanino mo ito nalaman 

at narinig, you don't hear it from me 
dahil ako ay Komunista 

at sa aki'y walang naniniwala. 


May mga lasing sa Intel opis ng AFP, 
room J2 at J7. 

Ang pulutan ay nilutong malutong 

na chicharon ng listahan 

ng mga pangalan ng mga nagrebelde 
na namatay at nasa bilangguan. 
Sumawsaw ang mga heneral, 

lahat ay gustong makatikim. 


Pinagtatawanan nila itong spokesman 
dahil sa paglalakad sa halip na lumilipad. 
Paano, tinamaan ng snipers fire 

ang Black Hawk, 

downed, na bagung-bago. 


May inalpasang aso ang AFP. 
Nabang-aw. Kumakahol. Tumatahol. 
Tumatakin Bumabatok. Uma-aw-aaw. 
Umaalulong sa mga tibak, oposisyon, 
doktor, pari, artista, abugado, 

kahit tambay lang na nagago 

na nakaisip magsuot ng red shirt 

na may nakakuyom na kamao, 

o Che Guevara icon logo, 

at maging sa iyo. 


So far, “la den namang nangyare, 
Heneral anyare? Mauubusan ka rin 
ng red Pylox, at ang basyo 

sa ulo mo ipupukpok. 


DAGIT) 2021 


102 


Kung kanino mo ito nalaman 

at narinig, huwag mong sasabihing 
sa akin, coz | am a Commie 

and nobody believes me. 


Hayaan mong kumalampag 

ang mga ingay sa noise barrage 

ng estudyante, at honk-honk 

at beep-beep ng tsuper, 

bayaan mong magpingkian 

ang takip ng kaldero at sandok 

ng mga maralita, 

ang dagundong ng tunog sa kampanaryo 
ng kampanerong kuba. 

Kapag narinig mo na ang nais sabihin 
ng api na hindi maibuka ng kanilang labi. 


Kung kanino mo ito narinig? 

You don't hear it from me. 
Komunista ako 

at walang dapat maniwala sa akin, 
iyan ang sabi ng mga sinungaling. 2 


2020 DAGITAD 


103 


Bungarngar sa sukal 
NI KA HUNTER 


il y 

LE | 

MS 7 e APA 

7 ES E COLL se. 5 
DS e f 


Nagkalat ka 1 
sa buong paligid AS 
Sa pastuhan, parang, at bukid — 
Na pilit man nilang bunutin at 
ubusin 

Uusbong kang muli sa lupang inangkin SN 


NN 


lyong ininda ang lapnos ng Mayo 

lyong hinarap ang habagat ng Agosto 
At tiniis ang Amihan ng Disyembre 
Tulad ng matatayog na puno ng Molave 


Narinig mo ang marahang kaluskos ng gerilya 
Saksi ka sa bawat pagpatak ng dugo at luha 
At iyong nadama ang huling hininga 

Ng mga martir ng matagalang digma 


Ika'y umindayog sa himig ng punglo 

Ika'y umibig sa lagablab ng libong sulo 

Sa kaibuturan ng bulnerable mong istruktura 
Matatanaw ang kapangahasan sa pakikibaka 


Ikaw ay bungarngar sa sukal 

Na sa lawad ay nagpapakapal 

Kayo ay bungarngar sa sukal 

Na kanlungan at nagkukubli sa Bagong Hukbong Bayan 2 


DAGIT) 2021 


104 


May araw rin kayo 
NI KA ROSIE 


May araw ring darating 

hustisya ng api'y hahalili 

papalit sa sistema ninyong tagibang, 
mapaniil at di mapanuri 


May araw rin kayong 

mga berdugott salarin 

sa inutang ninyong dugo 
amin kayong pagbabayarin 


2020 DAGITAD 


105 


May araw rin kayong 
mapagkanulo't mga taksil 
ang bayang inyong tinalikdan 
sa inyo'y sisingil nang mahal 


Pakatandaan nyong araw nami'y sasapit 
sasambulat ang aming poot at galit 
kaming mga naulila't nawalan 

ngayo'y armas na rin ang tangan 


Sa araw na iyon aming titiyakin 

sa laksa ninyong sala kayo'y lilitisin 
timbangan ng hustisya'y kikiling 

sa masang aping ‘di na magpapaalipin 


Sa araw na iyon, sa inyo rin babalik 
ang talim ng punyal at punglo 

na pinakawalan nyo rin ang siyang 
tatarak at wawasak sa inyong dibdib. 2 


DAGIT) 2021 


106 


Dear Digong (Walang forever) 
NI KA JANI, MULA SA KALATAS 


KULUNGAN NG TIRANO 


ig 


Anong kapangyarihan ng buktot mong mga kataga? 
Tumatagos ba sa kaibuturan ang iyong mga paratang? 
Maaari mong ulit-ulitin hanggang magmukhang totoo 
Hinabi mong kasinungalingan sa telebisyo't peryodiko 


Ano itong kalokohang tinatatakang terorista 

kaming nag-uukilkil sa mga reaksyunaryong ahensya? 
Ano itong kagaguhang kaliwa't kanang arestuhan? 
Hindi ba't kayo ang dapat iharap sa hukuman? 


Puu-puong libong kasong iisa ang iskripto 

“Nanlaban”, kwarenta y singko, nakatanim, awtomatiko! 
Sa gera kontra-droga, ito na'ng sirang plaka ninyo 
Hanggang sa palpak na lockdown, ito pa rin ang paborito? 


Putang ina doon at putang ina dito! 
Harurot-kambyo ang nguso ng putang inang pangulo! 


2020 DAGITAB 


107 


Mapanindak, 'nagbibiro' ang palusot ng sanggano 
Ilalagay pa sa pedestal ng de susing loro 


Brutalidad, impyunidad, tigmak-sa-dugo mong kamay 
Korapsyon, pangungutang, istadistikang nilabusaw 
Hurisdiksyon sa lehislatura, ehekutibo't hudikatura 
Baka pati trono sa impyerno, nais mong agawin pal 


Galit ka raw kuno sa dinastiya't oligarko 

Walang kinikilingan kundi mga pantasya mo't luho 
Serbisyong totoo sa mga kroni at katoto 

Bayad-utang pala sa mga higanteng negosyante't sindikato 


“Ikukulong ko kayo! Papatayin ko kayo!” 

Pulos ka pagbabanta, hari ng pasismo! 

Iyong mga utos tinutupad ng sundalo't pulis mo 
Kaya't internasyunal na komunidad ay iyo nang kritiko 


Wala nang naniniwala sa'yong mga buladas at drama 
Umaalingasaw ka na't hubad na ang iyong maskara 

Huwag nang mag-asam pa't taumbaya'y sukang-suka na 
Wala nang susunod na termino sa pangulong isinasakdal na! 


Habang kami'y sinisikil, higit pa kaming sisigaw 
Katotohana'y nakatatak sa aming mga latay at hiyaw 
Sinisingil ka namin sa sala mong walang kapatawaran! 
Kinitil mo sa'yong palad, mga inosenteng buhay, winakasan! 


Manginig ka, Digong! 'pagkat narito na ang husga! 
Sambayana'y nagbabangon, tumutugon nang laksa 
Humanda ka nang lumagpak sa bitag mong nilikha 
Ibabagsak ng nag-aarmas na inapi't dinustal 2 


DRGITNB 2021 


108 


FMO at lockdown, masahol pa sa 
bagyo 


NI KA NATHAN 


NGO 
LAS > 


Focused Military Operations at lockdown! 
Ano ba ang mga ito? 

Ito ba'y nakakatulong o nakakaperwisyo? 
O operasyong isinusuka ng mga tao? 


Dinaig mga delubyong Tisoy at Ursula 

Operasyon ng sundalo't pulis, tunay na nananalasa 
Higit pa sa kalamidad, pasakit sa magsasaka 

Dahil kanilang produkto'y di makuha-kuha. 


2020 DAGITAD 


Lansones, durian at rambutan 

Tanging mga produktong kanilang inaasahan 

Ngunit dahil sa masinsing operasyon sa kabundukan 
Produktong kakarampot, mabubulok na lang! 


Masa'y pinagbabawalan ng mga pasista 

Na umahon sa bundok at magbungkal ng lupa 
Gutom ang kapalit 'wag lamang makulata 

At mapaghinalaang NPA rin sila. 


Mga magsasakang nabubuhay sa prutasan, 
Ngayong pandemya, ayuda ang kahilingan 
Masa'y baon sa utang, mamamatay sa kagutuman 
Dahil sa FMO at lockdown ng berdugong gahaman. 


Tanging panawagan: FMO at lockdown ay tutulan! 
Baya'y magkaisa at lumaban 
Halina't lumahok sa digmang bayan 


109 


Wakasan pang-aapi't pagsasamantala sa mamamayan! 2 


DAGIT) 2021 


110 


Muling sasabog ang bulkan! 


NI ADEL SERAFIN 


Kumukulo, kumukulo, 

Nagngangalit, nag-aalimpuyo. 

Ang mga naipong init at tensyon, 

Sa ilalim ng lupa'y nagku-komosyon. 


Sumambulat, nanggulat, 
Panghihilakbot, pagkasindak-- 
Hindi na napigilan pa, 

Galit nitong sunud-sunod ibinuga... 


Ngunit hindi pa natapos ang silakbo, 
Panibagong unos ang namumuo. 
Silang halos tabunan ng abo, 
Makailang ulit pang sa dusa'y isinugbo. 


2020 DAGITAD 


Napalayas na ng kalikasan, 
Hinubaran pa ng mga gahaman. 
Pinagkaitan na ng karapatan, 
Tinanggalan pang ganap ng tirahan. 


Ni kabayo nila't baka ay ayaw ipasilip, 
Lupang tinubuan lubos nang ipinagkait. 
No Human Settlement ang inyong husga, 
Isinangkalan ang bulkan sa inyong pakana. 


Siniksik nang pilit sa relokasyon, 

Pinatakam, pinaasam sa mumong donasyon. 
Ninakaw niyo pa ang pondong para sa kanila, 
Wala ni awa kayong itinira! 


Hangad ninyong mapasakamay yaman ng Bulkan, 
Hindi para sa tao, laan lang sa dayuhan. 

Hot spring resort, spa at Disneyland: 

Walang hanggan ang taglay ninyong kasakiman. 


Abangan ninyo at panuorin, 

Nagbabaga na ang kanilang mga damdamin. 
Nagpupuyos na ang kanilang diwa, 

Ang kanilang galit, nagbabadya nang umalagwa. 


Matakot kayo sa muling pagsabog, 

Dadagundong ang malakas na paghuhulagpos. 
Magbabangon mula sa abo ang inyong mga biktima 
Manginig kayo sa kanilang pagragasa! 2 


DAGIT) 2021 


112 


Kumusta, Ka Vic? 
NI KA JORGE 


Rebolusyonaryong pagbati, mahal na kasama! 
Kumusta ka? 

Paumanhin kung ngayon lang muling gumawa ng obra 
Na ninanais sanang iyong mabasa. 


Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam 

Na kapiling ang malamig na rehas 

Pero alam ko kung paano nagiging malamig na bangkay 
ang bawat masang walang awang kinikitlan ng buhay ng 
reaksyunaryong gobyerno. 


2020 DAGITAB 


113 


Hindi ko alam kung anong kalagayan mo 

Kumakain ka pa kaya nang maayos? 

O tulad ka ng mamamayang nagugutom 

At kumakalam ang sikmura sa bawat lumilipas na minuto? 


Hindi ko alam kung nakakatulog ka nang maayos, 

Kung may sapin kang karton o nakahiga lamang sa semento, 
Ngunit alam kong alam mo, 

Na marami ring masang walang bubong ni silungan. 


Parang kailan lang 

Nang una akong lumikha ng tula para sa'yo 

Noong nagdesisyon kang ilaan ang buhay mo para sa armadong 
pakikibaka 

Doon kita hinangaan 

Sa determinasyon, sa tapang at kahandaan 

Na suungin ang masalimuot na landas ng makauring 
pakikipaglaban. 


Kaya ipiniit ka't sinagkaang makibaka 

Kapiling ang malamig na rehas simula umaga, 

tanghali, hapon, gabi hanggang muling sumungaw ang liwanag ng 
araw sa silangan. 

Ganunpaman tiwala ako, naghihintay 

Dahil alam kong darating ang panahon 

Na madarama ko ang init ng iyong kamay 

Sa muli nating pagdadaupang-palad. 


Habang nariyan ka'y higpitan lang ang kapit, kasama 
Tiwala akong nagpapatuloy ka't bitbit ang ating mga adhika 


Balang araw, mahahawakan mong muli ang naiwan mong sandata 
Lahat ng ito'y para sa tagumpay ng rebolusyonaryong pakikibaka. 


Para sa kasamang detenidong pulitikal na nakapiit mula 2019. D 


DAGIT) 2021 


114 


Pinunong “Pantas at Hambog" 


NI KA TRISTAN 


Ya 


E Taro 
fl-a 


Mahilig sivang mambuladas 

Animo'v manok, putak nang putak 
Walang ginawa kundi mangutva 

Sa kanvang kalabang di naman nasindak 


Ang kanvang kavabangan, walang binatbat 
Hambog at mapang-alipusta sa kanvang kapwa 
Na di nahiva sa kanvang ginagawa 

Laban sa mamamavang dukha at kawawa 


Sino nga ba itong pangulong pasista, 
Tuta ng impervalista at utak terorista 


2020 DAGITAL 


115 


Sagad sa buto ang pagiging berdugo 
Libu-libong buhay ang kanyang binuwal 
Sa kanyang mala-Hitler na pagpaslang 


Walang pakundangang pagwasak sa kabahayan, 
Ari-arian at kagalingan ng mamamayan, 

Kaya't mamamayan ngayon sa kanya'y lumalaban 
Mapa-armado man at legal na larangan 


Di siya uurungan ng mga anakpawis na palaban 
Kahit sa kapatagan at kabundukan, 

Eskwelahan at pagawaan, 

At sa lahat ng sulok ng kapuluan. 


Sino nga ba itong kinamumuhian ng sambayanan? 
“DUTERTE” ang kanyang pangalan 

Walang patutunguhan ang kanyang kayabangan 
Kundi sa pagbagsak ng kanyang kaharian 


Hindi papayagan ng sinumang mamamayan 
Na magpatuloy ang kanyang karahasan 
Ibabagsak siya ng sambayanan, 

Itatapon sa basurahan ng kasaysayan! 2 


DAGIT) 2021 


116 


Artista at manunulat 
NI RA SANTIAGO 


Malaya ka't nangungusap 
Humahaplos ng damdamin 
Inihahavag ang dapat sabihin 
Matapang at mapanghimagsik 


Lumilikha nang walang hangganan 
Iniuukit sa kasaysayan ang katotohanan 
‘Di nahahangganan ng anumang banta 
Tungkuli'y mahigpit na pinanghahawakan 


Binabagtas alinmang sukal 
Kinakatas alin ang totoo 
Isinasanib sa pluma't pinsel 
Kabuluhan ng bawat kwento 


Sa bawat lapat ng lapis 

Matiyagang iguguhit ang mga kurba 
Liko't sikot ng buhay ng dukha 
Inaapi't sinasamantala 


2020 DAGITAL 


117 


Bawat tuldok at kudlit 
Buntong-hininga, paghikbi 
Mga hiyaw ng pinipiit 
Isusulat mong pilit 


Lalapatan mo ng tono 

Tugma, ritmo at tiyempo 
Pag-uugnayin ang hiwa-hiwalay 
Makauring himig ng paglaban 


Malawak na entablado 

Lansangan, pabrika, kabundukan, parang, aplaya 
Yumayabong, nagpapanibago 

Saanman may pakikibaka 


Ang mga kwento ng paglaya 

Ang pagniniig ng mga ideya 

Mula sa masa tungo sa masa 

Ang prinsipyo ng sining ng digma. 


Sa lahat ng obra 
Ibandila ang mensahe ng paglaban ng uring api! 2 


DAGIT) 2021 


118 


Kayo pa ang terorista? 
NI KEVIN CEDRICK “KA LUCIO” CASTRO, MULA SA KALATAS 


kayong inilulubog sa kumunoy ng kahirapan 
nag-aalburuto na ang sikmura dulot ng kagutuman 
ang iniinom ay latak na tira ng mayayaman 

pinipilit ng sistemang yakapin ang kasalatan 

kayo na nga ang kinakawawa 

kayo pa ang terorista? 


kayong naghahangad lamang ng magandang kinabukasan 
minumutawi sa labi ang kabuluhan ng kalayaan 
ibinabandera sa lansangan ang batayang karapatan 
isinusulong ang kapakanan ng aping sambayanan 

kayo na nga ang puno ng pag-asa 

kayo pa ang terorista? 


2020 DAGITAD 


119 


kayong kumakalinga sa pinagsasamantalahan 

mga magsasaka'y tinatanggap sa loob ng tahanan 

mga katutubo'y kinakanlong ng buong pamantasan 

mga manggagawa'y sinasamahan sa piketlayn ng paglaban 
kayo na nga ang umaaruga 

kayo pa ang terorista? 


kayong pinatitikim ng latay ng karahasan 

tinotortyur habang pinagtatawanan ng estadong kawatan 
dinaranas ang impyerno sa kamay ng kasundaluhan 
hinuhukayan na ng berdugo ng sa iyo'y paglilibingan 

kayo na nga ang pinapatay 

kayo pa ang terorista? 


kayong ang buhay na nagisnan ay maluwag na tinalikdan 
nagpunyaging maging gerilyang binabaka ang kamatayan 
naghaharing-uri'y kinatakutan ang sandatang hinawakan 
na yayanig sa kaharian ng tiranikong kinasusuklaman 
kayo ay 'di pangkaraniwan 

sa mata ng masa, kayo'y hindi terorista! 2 


DAGIT) 2021 


120 


Red alert 


NI KA TOBIAS, MULA SA KALATAS 


Lagi kaming naghahanda sa pagtataas ng alerto 
Lalo ngayong masinsin ang FMO at RCSPO 
Kakambal nito'y panganib, kasuno ng mga marirok' 
Konting sablay lang, baka maunahan ng putok 


“Kasama, sa kabilang sapa, naroon ang kaaway!" 
Pak ap lahat sa packbag, pakat agad at bantay 
Handa ang baril at amopots, ‘wag lilikha ng ingay 
Talasan ang isip at pandama, kumubli at maghintay 


“Babaklas na tayo, humanda sa paglakad" 

Mariing atas ng CO? bago maya-maya'y sasakad 
Nakahanay na ang tropa, ang tres, nariyan na 

Sabay bulong sa kabadi, “napinaw ko ang ‘yong parka” 


Mga bapa at mga bayi, mag-aalala't manunugsog 

Taklis ang itak, dala'ng buyugan, mag-aalam kahit sa ilog 
Mag-uulat, 'di maglulubay, maghahanda pa ng hapunan 
Ihahatid ang kanilang hukbo hanggang sa paroroonan 


Habang ang mga berdugo, magpapagod doon at dito 
Mananatiling bulag, bingi at lalamunin ng siphayo 
Hangga't kanlong kami ng masa, 'di sila makaiisa 
Pagdating ng tamang tiyempo, humanda naman sila! 


O red alert, tunay ngang sa gawain ay abala 
Ngunit nagpapaalaalang kami'y mga gerilya 
Anumang oras, asahang labana'y laging nakaamba 
‘Pagkat ang sinusuong natin, matagalang digma. 2 


1 marirok - sundalo sa salitang Mangyan 
2 CO - commanding officer 


2020 DAGITAB 


Rehimentadong pagkilos 


NIKA KEW 


UNA, 

Gising nang maaga, puyat man sa taliba 
Pikit ma'y pak-ap na, ang OD' nariyan na 
Exercise pa, kahit kalamna'y masakit na 
Lalaban pa sa arnis, suntok at sipa 


IKALAWA, 

LitNum—maghati ka, pambudget sa kusina 
Basa, talakayan, kay Zhu De humalaw ng taktika 
Balitaan pa, eko-pul-mil suriin na 

Kurso, pagsasanay-- lahat ay inaral na 


IKATLO, 

Kahoy habang nasa rekon at bantay 
Gulay matapos ang prod? at langoy 
Magluto man mula umaga hanggang gabi 
Hahakot ng konsumo't mangingilaw pa rin 


IKAAPAT, 

Sipag, tiyaga, sinop ang puhunan 
Dagdagan pa ng pamat' ng kapursigehan 
Kondukta ng opisyal nagiging huwaran 
Umaangat sa mandirigmang kasanayan 


IKALIMA, 

Ibayong magpursige't sumulong 

Liberalismo't suhetibismo'y iwasan 

Mabibigat na bagahe dapat bawasan 

Nang tayo'y umigpaw nang hakbang-hakbang. 


Mula sa isang larangan sa Sierra Madre. 2 


1 OD - officer of the day 
2 prod - pinaikli para sa gawaing produksyon 
3 pamat- pinaikli para sa pamatnugutan 


121 


DAGIT) 2021 


122 


Sobra ka nal 
NI KA ROSIE mad 


U 


bi 
da 


Sobra ka na! 
Nagpakabundat ka't nilamon angkin kong kayamanan 
pati ang mga latak 'di mo pa pinatawad? 


Sobra ka na! 
Piniga mo na nga lahat kong pinaghirapan 
ngayon pati isinubo ko na'y ipinaluluwa mo pa? 


Sobra ka na! 


Inagaw mo na'ng lahat ng amin 
pinalalayas mo pa sa sariling lupain? 


2020 DAGITAB 


123 


Sobra ka nal 
Binomba mo na'ng lahat na ipinundar 
pinupulbos mo pa'ng tanging natira? 


Sobra ka nal 
pinaslang mo'y puong libo't pinadanak ang dugo 
ngayo'y pumopostura kang walang bahid at santo? 


Sobra ka na! 
sa pagkaganid mo sa kapangyarihan 
isinadlak mo ang daigdig sa impyerno't kawalan? 


ngayon kami ang palaboy sa sariling bakuran 
ngayon kami ang ulila sa sariling tahanan 
ngayon kami ang dayuhan sa sarili naming bayan 


Kaya magtago ka't tinutugis ka na 
ng lahat mong inagawan, ninakawa't inulila 


Sa iyo ngayo'y naghihintay 
libingan mo'ng ikaw rin ang humukay 


Sa kabaong mong sa dugo at pawis ko inihulma 
nakasisiguro akong hustung-husto ka na! 2 


DAGIT) 2021 


124 


Tagu-taguan 
NIKA YVES 


Tagu-taguan 
Maliwanag ang buwan 
Bantayan ang likod 
Mag-alerto sa harap 
Pagbilang kong tatlo 
Humanda sa pagbiral 


Isa, 

Nariyan na ang target! 
Dalawa, 

Pasa handa mga kasamal 
Tatlo, 

BANG! Durugin ang kaaway! 


2020 DAGITAD 


125 


Tagu-taguan 
Maliwanag ang buwan 
Bitagin ang kaaway 
sa gerilyang labanan 


Tambangan ang mga tuta ng pasistang gahaman 
Pagod nilang tropa ay ambusin 

Mga riple at kagamita'y samsamin 

Kakayahan nilang lumaban, tanggalin 


At ang kasukdulan ng taguan at habulan 

Manginginig sa takot ang mga gahaman 

sa harap ng nag-aarmas na mamamayan 
hudyat ng pagpula ng silangan! 2 


DAGIT) 2021 


126 


Bawat paalam 
NI KEVIN CEDRICK “KA LUCIO” CASTRO 


ang bawat paalam 

ay may makabuluhang kapihan, 
kaunting iyaka't paalalahanan 

at mahihigpit na pakikipagkamayan. 


makabuluhang kapihan 

sinasaliwan ng awit ng tagumpay 
ahitadong mga talumpati 

hinggil sa pagpapabagsak sa kaharian 
ng mga nagdudunung-dunungan 

ng mga nagdidiyus-diyosan 

ng tatlong salot ng lipunan. 


2020 DAGITAL 


127 


kaunting iyaka't paalalahanan 

ng mga magkakasamang 
tanggap ang kahirapan 

at hindi takot sa kamatayan. 

ang pagdaloy ng mga luha'y 
hindi dahil sa kalungkutan 

kundi sa poot sa kaaway 

gawa ito ng nasaksihang 
pananakit ng goons na bayaran 
pananalasa ng malupit na militar 
pamamaslang ng berdugo't kriminal 
sa mga sibilyang 

ang tanging kasalana'y 
ipaglaban ang karapatan, 

at mabuhay nang may dangal. 


mahigpit na pakikipagkamayan 
ng mga mandirigmang 
pursigidong gampanan 

ang mga gawaing nakahanay. 
hindi magsasawang 

kantahin sa pamayanan 

ang mga saliw ng himagsikan 
upang itaas ang kapasyahang 
mapabagsak ang ganid sa kapangyarihan. 
walang kapagurang ilalaban 

ang mga sandatang 

dudurog sa kaaway 

upang makamit ang katarungan. 


ang bawat kapihan 

ang bawat iyakan 

at bawat kamayan 

ay bahagi ng tagumpay 
na ating pagsasaluhan 

sa muli nating pagkikita. 2 


DRGITNB 2021 


SA ALAALA NG MGA 
REBOLUSYONARYONG 
MARTIR 


129 


Kasama, sa ivong pagkabuwal 
NIKA ORYANG 


Sa iyong pagkabuwal, kasama 
papatak ang libong luha 

didilig ito sa lupang magpapayabong 
sa binhing lumago kasama mo 


Sa iyong pagkabuwal, kasama 

babaha ang parangal at pagdakila sa iyo 
papalisin ng aming mga awit at tula 
aming panghihinayang sayong pagkawala 


Sa iyong pagkabuwal, kasama 

kukuyom ang aming mga kamao 

dadagundong na parang kulog aming mga sigaw 
maglalagablab sa kanayunan apoy ng paglaban 


Asahan mong kahit nabuwal ka na, kasama 
muling bubuhayin iyong ambag at alaala 

ng puno-ng-determinasyon naming pamamanata 
sa iyo at sa bayan, para kamtin ang kalayaan. 


Para kay Kap. Froilan “Kawing” Reyes at sa mga martir ng San 
Antonio, Kalayaan, Laguna noong 2020. 2 


DAGIT) 2021 


130 


Hindi mapapalis sa gunita 


NIKA YUAN 


Hindi mapapalis sa gunita 

Ang lahat ng alaalang kasama ka 

Habang naglilingkod sa mahal nating masa 
At habang dinudurog ang mga pasista 


Hindi man tayo nabigyan ng pagkakataon 

Na magkasama nang matagal pang panahon 

Nauna ka mang malagutan ng hininga 

At magbuwis ng kaisa-isang buhay para sa masa 

Patunay lang na hanggang sa huli 

Ay nananatili ang wagas mong pagsinta, 

Hindi lang para sa akin bilang iyong asawa 

Kundi para sa malawak na masa 

Na nagmahal sa ating mga Hukbo bilang kanilang kapamilya 


2020 DAGITAD 


131 


Sadyang masalimuot ang rebolusyon 

Sadyang maraming hamon 

Tulad ng tuluyan nating paghihiwalay 

Na dumating na nga nang mag-alay ka na ng iyong buhay 
Habang ako ay narito, 

Patuloy na hinahamon ang sarili na magpatuloy 
Hinihigpitan ang hawak sa sandata na iyong naiwan 


Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang ating rebolusyonaryong 
gawain 

Alam ko ang lalim ng iyong paggampan at dedikasyon 

Na hindi bastang paggampan lamang 

Kundi paggampan na buong puso 

lalay man ang iyong buhay. 


Huwag kang mag-alala, mahal na kasama 

Dahil ang lahat ng iyong naiwan 

Higit lalo ang laban na iyong sinimulan 

Ay aking pahahalagahan at ipagpapatuloy. 

Baon ko ang iyong gunita sa pagsusulong hanggang tagumpay ng 
ating digma! 


Alay kay Elmar “Ka Jorel” Murillo na namartir noong May 31, 2020. D 


DAGIT) 2021 


132 


Kaarawan 
NI ADEL SERAFIN 


Kaytagal naming inasam 

Ang pagsapit ng iyong ika-18 taong kaarawan 
Kaytagal mo ring inabangan 

Hindi lamang ang araw ng iyong kapanganakan 
Bagkus ang araw ng iyong pagsumpa 

Sa harap ng Pulang bandila 

Na may karet at maso sa gitna 

At ang pagiging ganap mong mandirigma... 
Kaya't ano'ng galak ang dala 

nang sa wakas, maranasan mo ang maipaghanda 
sa gitna ng isang burul-burulan, 

sa bayan mong tinubuan 

Ika mo nga'y di mo malilimutan 

ang simpleng programa ng pagdiriwang 
pinasarap pang higit ng sopas na pinagsaluhan... 


Mula sa simpleng binatilyong kumakanta 

ng 'bahay namin laging ginigiba' 

matapos makaranas ng pananalasa 

ng demolisyong sa inyong buhay ay sumalanta, 

namulat ka at naorganisa 

kumilos at nagsikhay sa gawaing pangkultura 

hanggang sa unti-unting lumalalim ang iyong pag-unawa 
at sa bata mong isip ay magagap ang halaga, 

kawastuhan at pangangailangan ng armadong pakikibaka... 


Hindi sagka ang iyong kabataan sa pagpapasya, 

Na buong-panahong kumilos bilang organisador ng masa 
Naging pandayan ito ng ibayo mong pag-unlad 
Pagkatuto't pagpapakatatag 

Hanggang sa ganap nang sumampa 

At ang sarili'y iambag... 


2020 DAGITAD 


133 


Bata ka lamang sa gulang, Ka Samuel 

Subalit sa iyong praktika ay mahusay na naipakita 

Ang pagtangan at pagsasabuhay 

Sa rebolusyonaryong patakaran at disiplina... 

Kaya nga't sa tuwina ay aktibo kang nagpupuna 

Sa tuwing makikita mong naglulubay ang ibang kasama... 


Madalas ay nakakaramdam ka ng lumbay, 

dahil sa takot at agam-agam na bumalatay 

sa baryo mong matinding hinagupit ng kaaway... 
ngunit maiisip mong dapat kang magpakatatag 

at ipakitang tangan mo sa kabila ng iyong edad 

ang diwang magpunyagi sa gitna ng sakripisyo't hirap... 


Madalas ay pangiti-ngiti ka lang, 

Tahimik ngunit may kasiglahang taglay... 

Subalit sa likod ng simple mong mga ngiti 

Ang kahirapang dinanas mo sa iyong paglaki... 

ang mag-aruga sa kaliliitang kapatid 

habang ang iyong ama't ina ay abala sa dagat at bukid... 


Masunurin at responsableng bata, 

kung ilalarawan ka sa baryo mong pinagmulan 

mga katangiang madadala mo sa loob ng hukbong bayan, 
mga katangiang ipapamalas 

hanggang sa ikaw ay maipadala sa ibang larangan... 


Mula sa isang batang may simpleng pangarap, 

Na maipaghanda man lang sa araw ng kanyang pagkapanganak... 
Yumao ka't sumulong bilang magiting na anak ng bayan 

At napadpad sa isang lupain kung saan ang mga kapwa mo 
kabataan 

Ay di rin nakaranas magdiwang ng kaarawan 

At ang iba'y ni hindi alam kung ilan taon na ang kanilang gulang... 
Mabilis mo silang nakapalagayang-loob, 

Mga kabataang tulad mo ay sa rebolusyon na mahihinog 


DAGIT) 2021 


134 


Ang isip at diwa'y mapapanday ng pakikihamok, 
Upang ibagsak at wasakin ang lipunang bulok... 


At sa dakila mong pag-aalay ng buhay, 

Tangan namin ang inspirasyong ibayong magsikhay, 

Ang buhay mong iniambag ay panibagong muog na idadagdag 
Sa patas ng bagong lipunang ating itatatag 

Isang lipunang makatarungan at sagana, 

Kung saan hindi na lamang pangarap ang pagkaing ihahanda... 
At ang mga petsa at araw ay mawawalang halaga, 

Kung itutumbas sa buhay mong inialay 

Tungo sa tagumpay ng armadong pakikibaka! 


Alay kay Aldrin Ka Samuel’ Gamil ng Sitio Balacbacan, Laiya 
Aplaya. 2 


2020 DAGITAD 


135 


Oda sa mga kabataang martir ng 


rebolusyon 
NIKA ROSIE 


Isinilang ka sa panahong dapithapo'y ninakaw 
Nakagapos ang laya, pinto ng liwanag, nakapinid 


Ngunit ‘di ka napigil sa pagsuong sa hamon 
Humayo ka sa masa, iniwan ang 
pagkamakasarili, bitbit ang prinsipyo 


Humihiyaw ang iyong makauring poot 
Binigyang tinig (mo) ang mga api sa bawat 
pinakawalang (mong) 
punglo 


Tumindig kang buong 
giting sa unahan ng 
paglaban 

Nag-aral, nag-alam, 
namuno't gumabay 


Matatag mong hinarap 
anumang sakripisyo 
Nanindigan, nanatili't 
humawak nang mahigpit 


Nabuwal kang maaga sa 
igting ng pakikitunggali 
Agad kang nahimlay sa 
imortalidad 


DAGIT) 2021 


136 


Hindi mo man masisilayan ang bukang-liwayway 
Nangangako ito ng sanlaksang katiyakan 

Walang masasayang sa iyong ipinagpatuloy 
Kasama, sa huli, atin ang tagumpay! 


Para kina Jay Ar “Ka Sander” Mercado, Mervin “Ka Wally” Malucon, 
Elmar “Ka Jorel/Gino” Morillo, Romar “Ka Pado” Orosa at Ervin 

“Ka Julian” Celis na namartir sa gitna ng kanilang kasibulan at 
kasiglahan. 2 


2020 DAGITAD 


137 


Pag-asa ng bayan 


NIKA YVES 


Binansagan ka nilang pag-asa ng bayan 

Niyakap mo ito't tumungo sa kabundukan 

Binagtas mo ang daan na puno ng kahirapan 
Sinundan ang yapak ng mga bayani ng kasaysayan 


Marami'ng tumutol sa iyong “kapusukan” 
Dali-dali ka nilang hinabol upang pangaralan 
'Pagkat sa kanilang katwiran ang karukhaan 

ay ‘di kayang maibsan ng armas na ‘yong tangan 
“Kung magsusumikap ka sa ibang paraan 
Matatalo mo rin ang sumpa ng kahirapan” 


Tugon mo sa kanilang tanong at alinlangan 
“Hindi ito kapusukan, kundi rebolusyonaryong paninindigan" 


DAGITAB 2021 


138 


Sa iyong kabataan, nagpamalas ka ng karunungan 
Walang pag-iimbot na naglingkod sa sambayanan 


Hinamon mo ang mga paham, balikan ang kasaysayan! 
Tumbukin ang ugat ng masalimuot na kahirapan 
Ipinakita mong hindi kapalaran ang kagutuman 

At anakpawis ang lumikha ng yaman ng lipunan 
Rebolusyonaryong dahas ang kailangan 

Tatlong salot, wakasan! Armas ay tanganan! 


Pinalaya ang sarili mula sa tanikala ng kamangmangan 
Nakibahagi ka sa pagpanday ng isang lipunang makatarungan 
Tapat ka sa makasaysayang adhikain at paninindigan 

Ibinuwis ang kaisa-isa mong buhay para sa lupang sinilangan 


Itinuro mong ang sukatan ng buhay na makabuluhan 
Gaano man kaikli, ay pag-aalay nito sa bayan 

Dakila mong sakripisyo'y tutularan ng maraming kabataan 
Hanggang tagumpay ika'y pararangalan 

Dahil iyong pinatunayan— 

Kabataan, pag-asa ka ng bayan! 


Alay para sa mga kabataang martir na sina Justine Ella “Ka Star/ 
Pia” Vargas, Queenie Loricel “Ka Monica/Kira' Daraman, Josephine 
“Ka Ella” Lapira at iba pang kabataang nagbuwis ng buhay para sa 
rebolusyon. 2 


2020 DAGITAD 


139 


Luksampati para sa mga kasama 
NI TRESTALA 


Noong una, nakapag-isip ako 

ng mga pira-pirasong linya 

para gunitain ang inyong alaala, 

upang kayo'y dakilain at kilalanin 

nilang hindi nakadaupang palad — 

ngunit mahirap magsulat habang nagluluksa. 


Papadaluyin ko muna sandali 

ang aking pluma, habang 

hinihintay ang pagdating 

ng mga gunita. Hayaang 

dalhin ako ng inyong alaala 

sa dakong umaagos ang mga taludturan. 


Noong madaling araw ng Linggong iyon, 
kasabay ng pagdanak ng dugo 

ang paglukob ng lagim 

nang humandusay ang inyong mga katawan 
nang walang awang kinitil ang inyong buhay 

at parang hayop kayong pinagkaitan ng dangal. 


Nabahiran ang puting sahig 

ng inyong dugong bumulwak, 

habang mayroon pang ibang 

kinaladkad mula sa malamig na semento 
at sa dagat at dalampasigan 

na kanilang ipinagtanggol nang kay tagal. 


Labis ang sakit sa aking puso 

Nang magtanghali nanikip ang aking lalamunan 
hindi dahil sa nakatagong tinik 

kundi sa pagsusubi ng mga hikbi 


DAGIT) 2021 


140 


ang krusada para sa hustisya 

ay paglaban para manatili ang inyong alaala. 
Ayokong malugmok sa paghihinagpis, 

at mabulid sa paglimot o pagkasiphayo 
Kaya't magsusulat pa ako. 


Magsusulat pa ako tungkol sa inyo. 

Tungkol sa pakikibakang niyakap ninyo. 

Marami kaming magbabahagi at mananawagan 
Hindi kami magpapahadlang 

sa mga mapanlansi at mapaniil 

Huhugos kami sa mga lansangan 

Papupulahin ang mga kanayunan 
Ipapagpapatuloy ang inyong simulain 

Mga berdugo'y pagbabayarin 

Hustisya, kalayaan, demokrasya'y kakamtin! 


Alay sa siyam na aktibistang biktima ng Bloody Sunday 
Massacre noong Marso 7, 2021 na sina Emmanuel Asuncion, Ariel 
Evangelista, Chai Lemita-Evangelista, Mark Bacasno, Melvin 
Dasigao, Abner Mendoza, Edwar Mendoza, Puroy Dela Cruz at 
Randy Dela Cruz. 2 


2020 DAGITAD 


141 


Tangis ng Paragua 
NIKA ELLA 


Binabayo ng malalakas na bagyo ang mga gubat 
Pinsala ang layunin ng bawat sipol ng hangin 
Tahimik na kinukubli ng makapal na hamog 
Nakatanaw sa Matalingahan ang nag-lisang Puyos 


Limang pulang binhing nagsusumikap yumabong 
Ibinuwal ng walang awang baha at unos 

Pulang lupa ng katimuga'y naiwa't ginahasa 

Ng mga higanteng makina ng plantasyon at mina 


Hindi naglulubay ng tingin ang mga gulod 

Habang binabagyo'y lalong tumatatag ang taraw 

Kanlong ng mga yapos ng sanga-sangang ilog na naghahamog 

Kailanma'y di ito mahihibas—bawat daan ng bagyo'y 
papalawak, papalalim 

Nagtitiyak sa hustisya at muling pagbabalik 

Sa minamahal na pulang lupa 
ng bulubunduking Timog ng Paragua 


Alay kina Bonifacio “Ka Nato/Boywan/Eboy/Abuan” Magramo, 
Andrea “Ka Naya” Rosal, Noli “Ka Selnon' Siasico, Rona Jane 
“Ka Lemon” Manalo at Jay-ar “Ka RG” Sento — ang Palawan 5. 
Pinaslang sila ng estado noong ika-3 ng Setyembre, 2020 sa 


Brgy. Mainit, Brooke's Point, Palawan. 2 
DAGITAB 2021 


142 


Si Mario, Si Ka Jethro at ang 


karaniwang tao 
NI ADEL SERAFIN 


Si Mario, mabuting anak, mabait na kaeskwela. 
Mahusay na kaibigan, taong-simbahan, 
Masunuring mamamayan. 

Matulungin sa kapwa, 

May likas na puso para sa maralita... 


Mamumulat si Mario sa pagsasamantala. 

Makikita ang lagim at bagsik ng diktadura. 
Mauunawaan na hindi patas ang lipunan, 

na sa labas ng kanilang simple at masayang tahanan 
Ang sambayanan ay lugmok sa labis na kahirapan... 


Hahanapin niya ang kaganapan sa turo ng simbahan, 

Ang tunay na kabuluhan ng paglilingkod sa bayan. 

Matutuklasan niya ito sa piling ng mga aba, 

sa mga kabataang hindi makapag-aral dahil walang pera 

sa mga magsasakang nabuhay at namatay na lang sa lupang hindi 
kanila 

sa mga manggagawang inugat na't inuban sa mga pabrika 

na sa huli'y ang matitikman lang ay karampot na barya. 


S| Mario ay sasama sa laksang tao, 

sasanib sa libu-libong naghahangad ng pagbabago. 
Hanggang isang araw ay mawawala si Mario 
Namulat, naging rebolusyonaryo 

at isisilang si Ka Jethro. 


Si Ka Jethro, na minahal ng masa. 

Hinahanap-hanap sa tuwina ang makausap siya at makasama, 
mapa-masang idedemolis o pinapalayas ng maylupa. 

Kahit ang walang maisaing o namumroblema sa puso, 

Si Ka Jethro ang hanap para sa gabay at pagpapayo. 


2020 DAGITAD 


143 


Palibhasa'y nabuhay siyang kasama nila, 

kumain at nagkape sa iisang mesa, 

humiga at nagpahinga sa gigiray-giray na kama... 

Kasama nilang tumawa sa karanasang masasaya, 

kasama nilang naghinagpis sa pang-aaping labis-labis, 

kasama nilang naghimagsik sa kawalang katarungan ng sistema 
kasama nilang nagbuo ng pagkakaisa, 

kasama nilang nagtanggol, nagpunyagi upang tagumpay ay 
matamasa. 


Si Ka Jethro, napakabuting tao, 

Sa kanila, siya ang minamahal na hukbo, 

Anak, Kuya, Tito, Lolo. 

Hindi sila naiiba sa kanya, hindi siya naiiba sa kanila. 
Sa buhay nila ay kanyang nilikha 

ang espasyong hindi na kailanman mawawala. 


Mula sa kanyang paliwanag at matiyagang pagtuturo, 

ang karaniwang tao ay magpapasyang sumampa sa hukbo. 
gabi-gabi ay mag-iipon sa kanyang munting kubo, 

magbabahagi ng karanasang buhay, makikipanood ng mga bidyo 
at makikinig sa kanyang mainit at masiglang mga kuro-kuro. 


Lagi siyang may oras para sa kanila, 

'Pagkat para sa kanya, bawat masa o kasama ay mahalaga. 
Anumang ginagawa ay pansamantalang ititigil, 

upang bigyang puwang ang kasamang sa kanya'y nagigiliw. 
Hindi padadaig sa magdamagan, 

walang ubos ang kwentuhan at makabuluhang talakayan. 
Ibabahagi ang mga aral at karanasan, 

mula pagpupundar hanggang pagbuo ng larangan, 

mula nang mga base ay maitayo't lumikha ng kasaysayan. 


Sa tuwina ay punum-puno siya ng enerhiya, 


sa pagtatalakay laging masigla, 
karaniwa'y may aksyon at karate pang kasama. 


DAGIT) 2021 


144 


Taglay niya ang nakakahawang entusyasmo, 
ang ahitasyon upang kumilos 
at dedikasyong magpakatatag at magpatuloy. 


Anumang krisis ang kanyang pinagdaanan, 

hirap, panganib at sakripisyo ay matiyagang nilagpasan. 
Pinaslang man ng pasistang kaaway ang kanyang kapatid, 
Nanindigan siya at hindi kailanman natigatig. 

Dito na siya inuban at tinamaan ng sakit, 

ngunit hindi nabago ni gahibla ang kanyang tindig. 

Niyakap niya at minahal ang Partido at hukbo, 

ang pakikibaka ng masang api, itinaguyod nang buung-buo. 
Dito na ang lagutan, ika nga niya, 

madalas na sambitin at pinatunayan hanggang sa kanyang huling 
hininga! 


Dakilang kasama, minahal, iginalang, kinilala 

ng bawat masa at kasama, 

sa puso't isip nila ay di kailanman mawawala. 

Hindi kayang burahin ng buhong na kaaway 

ang kabuluhan ng buhay na kanyang inialay, 

magsisilbing apoy na lalagablab sa kalunsaran at kanayunan, 
magsisindi't lalaganap sa paparami pang larangan, 

hanggang sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan! 


Alay kay Mario “Ka Jethro” Caraig, isang ulirang komunista at 
magiting na rebolusyonaryo na namartir noong Agosto 8, 2020 sa 
San Antonio, Kalayaan, Laguna. 2 


2020 DAGITAD 


145 


Para sa iyo, isang rebolusyonaryong 


martir 
NI KA MARCH 


Ikaw kasama ay tila isang buwan 

Nagbibigay liwanag sa mga nadidiliman, 

At mga naliligaw ng landas at nagkakamali ng daan 
Sa tanglaw mo, aming natuklasan 

ano ang dapat, ano ang tamang paraan 

sa pag-igpaw sa mga sulirani't kahirapan 


DAGITAB 2021 


146 


Taglay mo ang ningning ng rebolusyonaryong diwa 
mula sa pagkilos sa lungsod 

niyakap mo ang armadong pakikibaka 

at minahal ang masang magsasaka 


Kaya kasama, hindi ka lang pala katulad ng buwan 
Tulad ka rin ng bituin at ng araw 

Nagsisilbing liwanag 

sa pang-araw-araw naming buhay at pakikibaka 


Mananatili ka sa aming puso't isipan 

dahil kasingbigat ng kabundukan ng Sierra Madre 
ang iyong pag-aalay ng buhay 

upang paglingkuran ang sambayanan. 


Alay kay Noel “Ka Cely/Ka Bai” Levanta na namartir sa isang labanan 
noong March 28, 2020 sa Puray, Rodriquez, Rizal. P 


2020 DAGITAD 


147 


Panandaliang pamamaalam 
NIKA ABRAHAM 


Sandaling iglap ang iyong paglisan 

Sa isang kisap ika'y hinatulan 

Ninakaw nila ang dati mong sigla 

Pati ang iyong ngiti at mga tawa 
Sandaling panahon lamang kasama 
Lalaksa ang rebolusyonaryong hustisya 


Sinuong mo ang lahat ng paghihirap 
Anumang sakripisyo'y iyong hinarap 
Ubos kaya kang nagsumikap 

Para sa masang mahigpit mong niyakap 


DAGIT) 2021 


148 


Kinanlong mo ang mga biktima ng karahasan 

Pinalaya mo ang mga bilanggo ng kagutuman 

Inakay mo ang musmos sa landas ng karunungan 

At itinaguyod ang makauring pag-ibig sa armadong paglaban 


Sa pagtigil ng iyong paghinga 

Ika'y mananatiling alaala 
Ipagbubunyi ka kasama 

Ng mga manggagawa't magsasaka 


Paalam kasama sa iyong pag-alis 
Pangakong wawakasan na ang pagtangis 
Paalam sa iyong paglisan 

Pangakong magpapatuloy ang himagsikan 


Dahil ang hapdi ng iyong pamamaalam 

Ay hindi pamalagian ngunit panandalian 

Lahat ng paghihinagpis at pangungulila 

Malaon ay maglalaho at titila 

Maghihilom ang sugat ng kapanglawan 

Sapagkat ito'y panandaliang pamamaalam lamang 


Sa sabayang martsa ng Pulang hukbo 

Itatanghal ang diwa ng proletaryo 

Muling sisibol ang binhi na iyong ipinunla 

At sisilay sa bukang-liwayway ang pag-asa 

Sa pagdampi ng gintong silahis sa lupa na iyong ipinaglaban 
Titingala ang iyong bayan at sisigaw “Isulong ang Digmang Bayan!” 


Alay kay Queenie Loricel “Ka Kira” Daraman na namartir sa 
isang labanan sa So. Buscad, Brgy. Tuban, Sablayan, Occidental 
Mindoro noong 2021. 2 


2020 DAGITALD 


BALAGTASAN 


150 


Susuko o lalaban? 
NG PULANG BANDILA-LDGC-NPA MINDORO 


Lakandiwa: 

Isang taas kamaong pagbati ang aking alay. 

Sa mga kasama at masa na ngayo'y nagpupugay. 
Marapatin nga'y atin nang bubuksan. 

Ang isang napapanahong talakayan, 
Tinatatawag ding, balagtasan. 


Ngayon ating ilahad ang suliranin. 

ng mamamayan at lipunan natin. 
Pagpapasuko ng kaaway paano haharapin? 
Ano ang ating tindig, tamang hakbangin? 


Aking ipinakikilala ang mga delegado. 

Ngayo'y tinatawagan sa entablado. 

Sa panig ng kanan ay ang Naguguluhang Masa 
Nag-iisip na sumuko nang buhay ay mapreserba. 
Sa aking kaliwa nama'y ang Naliliwanagang Masa 
Naniniwalang sa pagsuko lalong napapahamak sila. 


Ating tunghayan ang kanilang tagisan. 
Ngayo'y binubuksan na ang ating balagtasan. 


Naguguluhang masa: 

Sa aking pagtingin ay walang masama. 
Pagpapalinis lang ng pangalan ang aking adhika. 
Ang nais ko lang naman ay buhay na tahimik 
Kapiling ang pamilya, malayo sa ligalig. 


Naliliwanagang masa: 

Kriminal lang ang nagpapalinis ng pangalan 
Ikaw nama'y mabuti't marangal na mamamayan. 
Sa tingin mo ba ika'y patatahimikin, 


2020 DAGITAD 


151 


Ng mga kaaway matapos kang pasukuin? 
Hindi magiging maayos ang iyong kalagayan. 
"Pagkat ikaw ay tiyak na babalik-balikan. 
Kalayaan mo ba iyong matatawag? 

Kung karapatan mo'y patuloy na nilalabag? 


Lakandiwa: 

Narinig natin ang bawat panig 

Tunay na ang isyu ay nakaliligalig 

Muli nating sukatin ang kanilang katwiran 
Pakinggan natin ang kanilang paninindigan 


Naguguluhang masa: 

Anuman ang iyong sabihin, 

Wala na akong kayang gawin. 

Wala na rin akong ibang makitang paraan. 

Kundi paglilinis ng aking pangalan. 

Dahil kung hindi, ako'y lalong pag-iinitan. 

Ng mababangis na sundalong utusan ng gahaman. 


Naliliwanagang masa: 

Yun naman pala at alam mo na ang kaaway ay mababangis. 
Ngunit bakit sa kabila nito'y pagsuko ang iyong nais? 

Kaya't humanda ka rin na sa CAFGU rekrutin 

Sa ayaw mo't sa gusto, ika'y pipilitin 


Naguguluhang masa: 

Normal na buhay ang gusto ko 
Kaya ako'y susugal at susuko. 
Buo na ang aking pasya. 

Kaya pasensya na talaga. 


Nalilinawang masa: 

Normal? 

Matatawag bang normal ang kalagayan mo? 
Kung hawak ka sa leeg ng pasistang sundalo? 
Kung patuloy kang magiging alipin at mamaliitin? 


DAGIT) 2021 


152 


Mananahimik at patuloy na tatakutin? 

At ‘pag wala nang silbi ay tiyak na papaslangin? 
Aagawan ng lupa at papalayasin? 

Bundok na pag-aari mo'y miminahin, wawasakin 

Yan ba ang normal na buhay na gusto mong kamtin? 


Naguguluhang masa: 

Hindi! 

Hindi ganun ang hangad kong buhay. 

Hindi ko rin gustong alipinin ng kaaway. 

At paslangin kapag wala na akong pakinabang. 
Nais ko lang ng mapayapang buhay. 

Malayo sa kanilang mga pasistang kamay. 

Ako ngayo'y walang trabaho, walang lupa 
Walang makain ang aking pamilya 

Ang ibibigay ng sundalong barya ay papatusin ko na 
At ituturing na naming malaking biyaya 


Naliliwanagang Masa: 

Ang matatanggap mo'y barya 

Habang kinukurakot ng sundalo'y milyon na 
Programang E-CLIP, Balik-Loob at Suko-Baril 
Kalauna'y yan din ang sa iyo'y sisingil 


Lakandiwa: 

Nagbabaga na nga ang ating entablado. 
Sa palitan ng diskurso 

ng ating mga delegado. 

May patutunguhan nga ba ang pagsuko? 


Naliliwanagang masa: 

Walang kahihinatnan ang pagsuko sa kaaway ng mamamayan. 
Kapalit ng barya at huwad na kalayaan. 

Dapat tayong matutong manindigan, 

sa ating dakilang ipinaglalaban. 

Dapat pangalagaan ang rebolusyon at sambayanan, 
paglingkuran ang masa hanggang katapusan. 


2020 DAGITAD 


153 


May isang libo't isang paraan para iwasan ang sundalo 
Malawak ang kabundukan, pwede rito magtago 

Ang operasyon naman ay huhupa rin panigurado. 
Kailangan lang na organisado ang buong baryo. 


Naguguluhang masa: 

Oo nga't malawak ang kabundukan. 

Ngunit tiyak ka bang hindi sila roon daraan? 

‘Di ba't gubat nga ngayon ang kanilang pinupuntahan, 
kapag ang mga kasama'y kanilang pinag-iinitan? 

Kaya bakit ko pipiliing pumunta sa kagubatan? 

Kung ang dulot naman nito'y kapahamakan? 


Naliliwanagang masa: 

Mabuti naman at nabanggit mo ang mga kasama. 

Kung ayaw sa gubat pumunta, 

Bakit hindi na lang kaya sumapi sa kanila? 

Doon ay mas mapapabuti ka, 

Maipagtatanggol ang sarili at ang masa. 

Gamit ang ating mga sandata. 

Tahakin ang landas tungo sa kalayaan. 

Magrebolusyon at yakapin ang Bagong Hukbong Bayan! 


Naguguluhang masa: 

Hindi pa ako handa sa iyong mungkahi. 

Meron akong asawa't anak kaya't hindi ko kayang sumapi. 
Paano na sila kung ako'y maghuhukbo? 

Kaligtasan nila ang inaalala ko 


Naliliwanagang masa: 

Kung ganun nga, 

kailan ka pa magiging handa? 

Ako'y may asawa't anak din, may pamilya. 
Pero ako'y narito para sa kanilang paglaya. 
Hindi para talikuran sila at iwan nang tuluyan 
Kundi para sa kapakanan ng magsasaka, 

sa pagtatanggol ng aking sarili, 


DAGIT) 2021 


154 


at sa kinabukasan ng masang inaapi. 

Ang rebolusyon ay para sa matagalan 

at tunay na kapayapaan, 

kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. 
Ito ang salalayan ng masaganang kinabukasan 
at itatayong mapayapa at maunlad na lipunan. 
Tungkulin natin itong ipaunawa sa mamamayan 
pati sa kapamilya't mga kaangkan 

upang tanggapin nila't suportahan 

ang magiting na armadong paglaban. 

Huwag mahulog sa patibong ng kaaway 

Ang pagsuko ay walang saysay 

Walang ibang dapat gawin 

Kundi ang paglaban natin 

Isulong ang Matagalang Digmang Bayan! 
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan! 


Naguguluhang masa na naliliwanagan na: 
Ako'y nakumbinsi mo na. 

Maraming salamat kasama! 

Hindi na magpapalinis ng pangalan! 

Hindi na susuko sa kaaway ng sambayanan! 
Lalabanan ang mga pasista kasama ang masa 
At sa Bagong Hukbong Bayan ay sasampa na 


Lakandiwa: 

Malinaw ang ating panawagan 

sa mga masa at mga kasama. 

Manindigan at lumaban! 

Kampanyang pagpapasuko, tiyak na mabibigo 
Kung patitibayin ang bigkis ng masa at hukbo. 
Sa ika-52 anibersaryo ng mahal nating Partido 
nagpupugay ang sambayanang Pilipino 

at nagdiriwang ang Pulang hukbo. 
[pagpapatuloy natin ang paglaban, 

Tungo sa ganap na kalayaan! 2 


2020 DAGITAD 


156 


Bumalikwas 
PULANG BANDILA-EDC-NPA BATANGAS | ARMAS-TK 


Intro: 
G-D-C-G 2x 


G D 
Mga kasama, magkapit-bisig 
C G 


Pagbuklurin, mga aping uri 
Em D C 
Sa lipunang mala-pyudal, at mala-kolonyal 
Em D G 
Tayo'y magbabalikwas 


Refrain 1: 

Em D 
Hawakan ang iyong armas 

C 
Palawakin, baseng masa 
Em D G 

Lakas natin, dudurog sa kaaway 

Em D 
Sa paglaban ang paglakas 


C 
Muog ang sambayanan 

Am D 
Makakamit ang malayang bukas 


Koro 1: 
CG D Em 
Bumalikwas, patungong paglaya 
C G Em D 


Hindi pagagapi, tagumpay ang mithi 


2020 DAGITAB 


157 


CG D Em 
Bumalikwas, patungong paglaya 
C D G 
Hindi pagagapi, bumalikwas 


G-D-C-G 


G D 
Mga kasama, tatagan ang loob 
Em 
Tapang at prinsipyo 
C 


Armas ng proletaryo 


Em D C 
Sumapi na sa Bagong Hukbong Bayan 
Am D 
Magpunyagi hanggang tagumpay 


(Ulitin ang Koro 1) 


Refrain 2: 
Em D 
Hawakan ang iyong armas 
C 
Itutok sa kaaway 
Em D G 
Gagapin, batas ng digmang bayan 


Em D 
Sa paglaban ang paglakas 
C 
Muog ang sambayanan 
Am D-E 
Makakamit ang malayang bukas 


DAGIT) 2021 


158 


Koro 2: 
DA E F#m 
Bumalikwas, patungong paglaya 
D A F#m E 


Hindi pagagapi, tagumpay ang mithi 
DA E F#m 
Bumalikwas, tayo'y aalpas 


D E A F#m 
Hindi pagagapi, bumalikwas 
D E break A 


Hindi pagagapi, bumalikwas 


2020 DAGITAD 


159 


Terorismo ng estado 


ADAPTASYON MULA SA AWIT NA “IKA'Y MAHAL PA RIN”, 
NINA KA RICA, KA TIKBOY AT KA RENYO 


Kailangan ba na mandahas sa aming bukid? 
Bukas kaya'y putok na naman ang maririnig? 
Hindi pa ba magwawakas ang panliligalig 

Na dulot ay takot, teror at hinagpis? 


Refrain: 

Sadyang walang magagawa kundi lumaban 
Sa diktador, pasista at mga gahaman 
Patuloy ang panghahalihaw sa kanayunan 
Hinahasik puting lagim sa kalunsuran 


Koro: 

Bomba, kanyon, drone, mortar at istraping 
Winasak nang lahat sa buhay namin 

Muli't muli kayo'y pagbabayarin 

Pasista'y pabagsakin 

Inutang niyong dugo sa aming bayan 

Mga karapatang niyuyurakan 

Hindi na dapat pa itong hayaan 

Digmang bayan sa terorismo'y magwawakas 


Walang kaluluwa ang tulad ninyong berdugo 
Dapat na ibagsak taksil na estado 

Panunupil na hatid ng mga reaksyunaryo 
Ito ang tunay na mukha ng terorismo 


(Ulitin ang Refrain) 

Koro: 

Bomba, kanyon, drone, mortar at istraping 
Winasak nang lahat sa buhay namin 


Muli't muli kayo'y pagbabayarin 


DAGIT) 2021 


160 


Pasista'y pabagsakin 

Inutang niyong dugo sa aming bayan 

Mga karapatang niyuyurakan 

Hindi na dapat pa itong hayaan 

Digmang bayan sa terorismo'y magwawakas 


(Instrumental) 


Bomba, kanyon, drone, mortar at istraping 
Winasak nang lahat sa buhay namin 

Muli't muli kayo'y pagbabayarin 

Pasista'y pabagsakin 

Inutang niyong dugo sa aming bayan 
Mga karapatang niyuyurakan 

Hindi na dapat pa itong hayaan 
Terorismo'y wakasan 


(Ulitin ang Koro) 


Digmang bayan sa terorismo'y magwawakas 


2020 DAGITAD 


BISWAL 


watercolor and pen 
Astro Guerrero Caballero 


KAKOLOY 
2020 DAGITAB 


0.9||eqeg oJaJlang 01}SY 
usd PUD 10/09.190M 
TILNA DNOLNID 


IN 
O 
N 
Ka 
R 
we 
2 
Q 


164 


ANO ANG KAPALIT NG PAGSUKO? 2A 3 


AKALA MO... SA KATOTOHANAN... D SAPILITANG FROM 
as SA CAR 
A 
} Sky By 


PAGKAHIWALAY 
© KOMUNIDAD, a L 


Hit ha in Beb 
SA > An v PA KA Í New 
SN LAN | | RENO 
EN i a OS 
PAGKASIRA NG PAK AGTALIKOD SA LABAN 
© E a SA NIE NG “¿LMAMAMAY, Mana NG 
on E | pa 


Ss LANG e 
el e8 ae 
E” 42 lawa 


añ b | gin 


ND BAGSAK ae RENE > CA 


ANO ANG KAPALIT NG PAGSUKO 
digital 
Ka Kule 


2020 DAGITAD 


165 


DETATS 
watercolor and pen 
Astro Guerrero Caballero 


DAGITAB 2021 


166 


oBenues va 
/0/01p 


ssvua 


2020 DAGITAD 


167 


NY OTS 


A 


ul 


IBAGSAK ANG NAGHAHARING URI! 


ballpen 


Ka Kule 


DAGITAB 2021 


168 


LAKBAY 
digital 
RA Santiago 


2020 DAGITAL 


169 


oBenues Yay 
/oJ/bIp 
1V8N9 VS 9IININOYA 


DAG/TAL 2021 


170 


oBenues Yay 
/0yBIp 
V8ISN3dO VN IWALLAWL 


2020 DAG/ITAL 


171 


IBAGSAK ANG RUSD! 
digital 
RA Santiago 
DAGITAB 2021 


172 


2020 DAGITAB 


DISPLACED 
colored pen 


mula sa larangan ng South Quezon-Bondoc Peninsula 


173 


mula sa larangan ng South Quezon-Bondoc Peninsula 


TANGHAL 
pencil and pen 


DAGIT) 2021 


174 


BABAENG MANDIRIGMA 
watercolor 
Ka Princess 


2020 DAGITAD 


175 


UIHEW eN 
ued 


IdO-NVTIW-YAON 


DAGITAB 2021 


176 


2020 DAGITAB 


177 


fi 


PULONG MASA 


pencil 


Ka Anghila 


DAGITAB 2021 


178 


PULANG MANDIRIGMA 
pencil 
Ka Mubeak 


2020 DAGITAD 


179 


PULONG TALAKAYAN 
pencil 
Ka Mubeak 


DAGITAB 2021 


180 


E 
EN 


BAKASAN 

ballpen 

Ka Reniel 
2020 DAGITAB 


181 


PULONG PAG-AARAL 
pencil 
Ka Eunice 


DAGITAB 2021 


TUBUHAN 


graphite and charcoal 


Ka Atong 


2020 DAGITAL 


183 


Buolv ey 
usa)oq 
YOLNAL 


DAGITAL 2021 


uemejeg es BAJLIB8 Buebuele, Hues! es EJNLU 
ppouad 


AAMAVH ONIEVL VS LVAVd 


a 
IS 
Saling. 
2 
$ 
O 
N 
d 
N 


185 


SAYAWAN 
pencil 
Ka Khobar 


DAGITAB 2021 


KAULAYAW 
pencil 
Ka Khobar 


2020 DAGITAB 


188 


Gabing Madilim 


TULA-DULA NI KA PLENI 


(Papasok ang dalawang sundalo na hawak sa magkabilang braso ang 
isang magsasaka. Nakapiring ang dinakip at nakagapos ang mga kamay 
sa likod. Nagpupumiglas ang dinakip sa hawak ng mga sundalo sa 
kanya, sumisigaw ng “Bitiwan nyo ako! Wala akong kasalanan!” luluhod 
ng dalawang sundalo ang dinakip na magsasaka sa gitna ng entablado. 
Nakatungo ang ulo ng dinakip, saka magsasalita) 


2020 DAGITAD 


189 


Magsasaka: Gabing madilim. 
Tanging ang mga kinang 

Ng mga alitaptap lamang 
Ang nagbibigay-buhay 
Noon sa gabing madilim. 


(Unti-unting iaangat ang ulo) 

Pagkat hindi lang ang gabing iyon ang patay 
Kundi maging ang kinabukasan 

Ng buong mamamayan. 


(Tiim-bagang) 

Nagsikap kaming anakpawis na mabuhay: 
Nagkaisa, isinigaw sa lansangan 

Ang aming karapatan: 

Walang mawawala sa amin, 

Kung kami ay lalaban, 

Sa gitna ng dilim, nilabanan namin 

Ang pasismo, 

Tiranya at pang-aabuso 

Ng mga sundalo. 


(Pasalaysay, sa paraang inaalala ang mga nakaraan) 
Gabi ring madilim 

Nang ako'y hinuli 

(Umiiyak) 

Iginapos, piniringan, 

Kinulata ng baril, 

Tinortyur, 

Pinaso ng baga ng kanilang mga sigarilyo, 
Pinagsamantalahan nang walang kalaban-laban! 
(Hahagulhol, nakatungo ang ulo) 


(Sisigaw) 

Tama na! Wala kayong awa! 
(Titingala) 

Ano ang aking kasalanan? 


DRGITNB 2021 


190 


(Madiin, galit) 

Piringan niyo man ang aking mga mata 

Hahanapin pa rin ang katarungan at paglaya! 

Takpan niyo man ang aking mga tainga 

Diringgin pa rin ang tawag ng paglaban! 

Busalan niyo man ang aking bibig 

Isisigaw pa rin ang pagpapabagsak sa inyong mga ganid! 
Igapos niyo man ang aking mga kamay 

Huhulagpos ang makauring galit at mag-aaklas 

Tutungo sa kabundukan, doon mag-aarmas! 


Rebolusyon ang tanglaw sa pusikit na dilim! 


(Madiin, habang iniiling-iling ang ulo) 
Wala kayong makukuha sa akin! 
Wala kayong makukuha sa amin! 


(Mula sa pagkatungo, unti-unting titingala) 
May araw rin kayong mga terorista 

Darating ang araw ng paghuhusga 

Hahatulan kayong maysala 

Papanaw ang dilim, mananaig ang hustisya. 2 


(Tabing) 


2020 DAGITAD 


Talastasan sa pagitan ng tapat at 
taksil 


TULA-DULA NI KA PLENI 


LUNAN: Bilangguan 


Taksil: 


Tapat: 


Taksil: 


O, matapang na Pulang mandirigma! 
Kumusta ka, matapos bawian ng laya? 
Bagay na bagay ka rito sa loob ng kulungan 
Simpleng pamumuhay, di ba dito ka sanay? 
Malamig na rehas, malamig na semento 
Tulad ng buhay sa kabundukan 

Walang alwan, walang kaginhawaan 
Tingnan natin kung hanggang saan 

Ang ipinagmamalaki mong paninindigan 


Ah, ikaw pala, ang demonyo kong bisita 

Ang marurumi mong daliri ang nagpapahamak sa masa 
Taksil ka sa rebolusyon, sa bayan, sa mamamayan! 
Ipinagpalit mo ang iyong kaluluwa 

para sa kaunting salapi't sariling ganansya 

Tingin mo ba sa sarili mo'y malaya? 

Ang totoo'y sakmal ka sa leeg 

Ng mga amo mong terorista 

Kaya ka ba bumaliktad para isalba ang 'yong buhay? 
Duwag ka, hangal! Takot sa kamatayan! 


Shh... ganyan din ako noon 

Pinagdaanan ko na 'yan 

Pero maliliwanagan ka rin kalaunan 

Ang tagal-tagal na nating nagrerebolusyon 
Hindi ka ba napapagod? 

Makipagtulungan ka na sa gubyerno 

Para matapos na ang paghihirap mo 


191 


DAGIT) 2021 


192 


== 


E 


Tapat: Nakakaawa ka naman 
Ikaw pala itong tunay na bilanggo 
Nabilog na ng mga gahaman ang iyong ulo 
Tuluyan mo na bang binura sa iyong isip at puso 
ang sagot sa tanong na “para kanino?”? 


2020 DAGITAL 


Taksil: 


Tapat: 


193 


lyo na bang nakalimutan 

ang napakaraming masang ating pinaglilingkuran? 
Nawaglit na ba sa iyo ang ating pinaglalaban? 

Alalahanin mo ang mamamayang pinaslang ng estado 
at mga unti-unting pinapatay sa gutom at pagkasiphayo. 
Isipin mo ang mga magsasakang walang makain 

ang mga manggagawang sa kapital ay alipin... 

ang bawat isang ninakawan ng kalayaan 

ng katarungan, ng karapatang mabuhay! 


Ang masang api ang tunay mong tinalikuran 
Sila ang iyong ipinagkanulo! 


Eh nasaan ba ang iyong mahal na masa? 
Mag-isa ka ngayon, nagdurusa 

Ni hindi ka nila naalaala 

Mag-isa ka lang sa sinasabi mong pakikibaka 


Ito na ang katapusan mo! 

Liban na lang kung gagawin mo ang ginawa ko 

kapag inamin mong NPA ka at sumuko, 

at lumuhod sa mga sundalo at gobyerno, 

tiyak na hindi mo na mararanasan ang anumang pagmamalupit 
ang malamig na rehas na bakal na ito ay maaalis. 


Kilala mo ako't kita'y nakaulayaw 

sa araw-araw nating buhay noon sa pakikibaka. 

Marami ang ating pinagsamahan, 

kaya dapat mong malaman: HINDING-HINDI KITA TUTULARAN! 


Tapat ako sa masa, 

tapat ako sa aking sumpa, 
tapat ako sa Pulang Hukbo 
at tapat ako sa Partido. 


Batid kong ang masa--ang magsasaka, manggagawa 
Tulad ko'y nagpupunyagi sa pakikibaka 


DAGIT) 2021 


194 


Hindi man kami magkapiling 
Ngunit ang diwa namin ay iisa 


Wala akong pagsisisi 

sa pag-aalay ng buhay sa rebolusyon 

Ang buhay ko sa loob ng Hukbong Bayan 
Makabuluhan, walang katumbas na halaga 


Lamigin ma'y nariyan ang mga kasama 

at masang mainit kaming niyayakap. 

Sila ang dapog, ang dagmang, ang apoy 

na nagpapasilyab sa aking pagpapatuloy. 

sa ligaya man o lumbay, 

sa bawat suliraning nakahadlang, 

sa hirap man o sakripisyo, hanggang kamatayan! 


Taksil: Hindi ka palalayain ng iyong panata! 
Hindi ka bubuhayin ng iyong paninindigan! 
Mabubulok ka sa bilangguan 
iya'y isang katiyakan! 


Tapat: Ang malaya kong diwa't kaisipan 
ay hindi mahahangganan ng pagkabilanggo. 
Kahit nasa loob ng piitan 
Patuloy ako sa makatarungan at makauring paglaban! 


Taksil: Ipapahanda ko na ang iyong hukay! 
Kung di ka rin lang namin mapapakinabangan 
Sumama ka na sa mga martir ng rebolusyon 
Na balang araw ay mawawaglit, makakalimutan 


Tapat: Mamatay na kung mamamatay! 
Agawin nyo man yaring buhay 
Hindi ako mag-aatubiling mamatay 
'pagkat mamamatay akong tapat ang loob. 
hindi ako kailanman malilimutan 
ng masa at rebolusyong hindi ko tinalikuran. 


2020 DAGITAD 


195 


Subalit para sa iyong ipinagkanulo ang paglaban 
Manginig kal 
Ang taumbayan mismo ang uusig sa iyong mga kasalanan. 


Kayong sasandakot na taksil at kaaway 
Kasama ang mga nang-aapi't nagsasamantala 
Nagsasayang lang kayo ng laway at pera 
Susubukan nyo kaming pigilan 

Subalit hawak na namin ang tagumpay 

Nasa panig namin ang kasaysayan 

Nasa panig namin ang mamamayan 

Nasa panig namin ang katarungan 


Magtatagumpay ang rebolusyon! 2 


DAGIT) 2021 


196 


Di mapapatid na ugnayan ng BHB at 


mamamayan 
PULANG BANDILA-AMC-NPA NORTH QUEZON 


Mga Tauhan 

Baryo Bakyo: Luming, Monette, Maring, Tupe 

Baryo Palos: Jisel, Lourdes, Tatay Jess, Manuel, Beth, Mila 
Baryo Karpa: Nanay Dina, Tatay Elmer 

Mga NPA: Ka Jacob, Ka Nelson, Ka Rosa 

Mga sundalo 


Asset ng sundalo: Vina 


Tagapagsalaysay: Inihahandog ng Pulang Bandila, katuwang ang 
Kapulungan ng mga Giyang Pampulitika, ang isang dulang aantig sa 
inyong mga damdamin. Ipapakita nito ang kalagayan ng mamamayan sa 
Sierra Madre sa harap ng pinatinding pasismo at terorismo ng rehimeng 
US-Duterte at ang mas pinaigting na pakikibaka ng rebolusyonaryong 
kilusan dito. Ito ang dulang pinamagatang DI MAPAPATID NA UGNAYAN 
NG BHB AT MAMAMAYAN. 


EKSENA 1: ANG PAGDATING NG LIHAM 
Tagpuan: Baryo Karpa 


(Pasok ang mga NPA na sina Ka Jacob, Ka Nelson at Ka Rosa, 
nagtatalakayan, nang humahangos na dumating si Nanay Dina) 


Ka Jacob: Magandang araw po, Nanay Dina! Kamusta po dyan sa baryo? 


2020 DAGITAD 


197 


Nanay Dina: (Hinihingal pa) Nakasalubong ko si Ka Elmer, sabi nya 
nakakita raw sya ng bakas ng kombat sa sabangan ng Karpa. Heto pala 
at may ipinaaabot na sulat sa inyo galing sa Baryo Palos. 


Ka Jacob: Ay, salamat ho. Wag muna kayong umalis at nang 
makapagkape kayo. Naroon po ang kusina. (Babasahin ang sulat) 


Mahal na mga kasama, 
Rebolusyonaryong pagbati sa inyo! Sana ay ligtas kayo dyan. 


Sumulat kami para mag-ulat sa ginagawa ng mga sundalo sa karatig- 
baryo at kahit sa amin mismong lugar. 


Sa ngayon, tatlong buwan na kaming binababaran ng mga kaaway. Takot 
na ang marami sa amin na manghuli ng baboy-ramo sa kagubatan at 
baka mapagbintangan na mga NPA. Marami sa amin ang pinupuntahan 
ang bahay upang kausapin at akusahan na NPA. Ang iba pa sa amin ay 
pinipilit na maging giya sa operasyon sa gubat. 


May dalawang pinatay na katutubo na kakilala rin namin. 
(Labas) 


Background music: Koro ng Mula sa Kanayunan... 


EKSENA 2: SIBILYAN KAMI! 
Tagpuan: Baryo Bakyo 


(Nagpapahinga ang mga katutubo sa isang talikod-mundo matapos 
ang kanilang pag-uuway, papasok ang mga sundalo, tatakutin ang mga 
katutubo) 


Sundalo 1: Kayo! Alam naming nagtatago kayo ng NPA! Aminin nyo na sa 
amin para hindi kayo mapahamak! 


Sundalo 2: Ikaw! NPA ka, ano?! 


DAGIT) 2021 


198 
Tupe: Hindi po, mag-uuway lang po ako. 
Sundalo 3: Sinungaling! 


Sundalo 1: Kailangan yatang mabatak ng katawan nito a! (Saka 
bubugbugin at kukulatahin ng baril si Tupe) 


Tupe: Wag po! Wag po! Maawa po kayo sa akin! May pamilya po ako! May 
mga anak ako! 


Luming: Sir! Wala po kaming alam sa mga sinasabi nyo! Wala pong NPA 
dito sa amin! 


Sundalo 2: Tumigil kang babae kal (Tititigan mula ulo hanggang paa ang 
babae at saka ilalabas ang dila) Baka gusto mong... HAHAHAHA!!! 


Sundalo 3: Hoy! Saka na 'yan kapag nakahuli na tayo ng NPA. 
(Labas) 


EKSENA 3: PINATAY NYO SI TUPE! 


(Kumakain ang tatlong 
kababaihan, nang dumating 
sa harap ng kanilang talikod- 
mundo ang mga sundalo at 
ibinaba ang isang bangkay. 
Kaagad na lalapit ang mga 
gupad' sa bangkay) 


Monette: (pabulong) Si Tupe ba 
yan? 


Luming: Si Tupe nga! 


Maring: (Tatakbo papunta sa 
malamig nang bangkay ni 
Tupe, humahagulhol ng iyak) 
Tupe, asawa ko! Anong ginawa 


2020 DAGITAD 


199 
nila sayo?! Tupe!!! (Babalingan ang mga sundalo) Anong ginawa ninyo? 
(Babalik sa labi ni Tupe) 


Sundalo 1: (Hahablutin sa buhok) Tumahimik kang babae ka! Ganyan ang 
mangyayari sa mga NPA (titingin sa awdyens) at yan ang mangyayari sa 
inyong lahat! 


Maring: (hagulhol nang malakas) 
(Labas) 


EKSENA 4: PAGBABASA NG LIHAM 
Tagpuan: Baryo Karpa 
(Pasok si Ka Jacob) 


Ka Jacob: (Tuloy ang pagbabasa ng liham) Bukod pa dyan, maraming 
niloko ng mga sundalo na iyan. Kabilang sa pagbibigay ng mga relief 
goods sa amin ay di nila maitatago ang masamang layunin nila. 
Ninanakaw nila ang dapat nasa aming ayuda. Nakikipagsabwatan pa 
ang isang katutubo na nasilaw nila ng pera. Pinapatawag para sa ayuda, 
pero ang mas marami, dinadala sa kampo. Doon pinapaamin silang NPA, 
tapos pinapapirma sa papel at binibigyan ng 500 pesos na pamasahe. 


(Labas) 


EKSENA 5: RELIP O E-CLIP? 
Tagpuan: Baryo Palos 


Sundalo 1: Ayusin nyo ang pila nyo! Lahat kayo mabibigyan ng relip! 
Layu-layo! Baka kayo magka-COVID! 


Vina: (magpapakyut sa mga sundalong namamahagi ng ayuda) Sir! 
(biglang mapapatingin sa mga nakapila, magtataray) Ay, bawal pumila 
NPA dito! Ano ba yan! Siguro pinapila kayo ng mga NPA dito, ano? 
Jisel: (pabulong) Bakit ba nandyan pa yang si Vina? 

DAGITAL 2021 


200 

Sundalo 2: (hahablutin ang isa sa mga nakapila) Ikaw! NPA ka ano? 
Jess: Teka lang, sir! 

Vina: Ay, NPA po yan, sir! 

Sundalo 3: Dito! Dito ka! (kakaladkarin si Jess) 

Jess: Hindi po! Wala po akong alam sa sinasabi nyo! 


(Makikita sa di kalayuan ng magkumareng Lourdes at Jisel si Tatay Jess 
na kinakaladkad ng mga sundalo) 


Lourdes: Si Jess yun ah! (lalapit sa mga sundalo, susundan ni Jisel) 
Jisel: Sir, saan nyo dadalhin si Jess? 

Sundalo 1: (pasinghal) Bakit? Gusto nyong sumama? 

Lourdes: (mag-iisip ng isasagot) Hindi po. (yuyuko na lang) 


Sundalo 2: E di wag na kayong magtanong! Tabi! (tuloy sa pagkaladkad 
kay Jess) 


(Labas) 


EKSENA 6: TUMITIMBANG ANG TAMA 


(Pasok si Ka Jacob sa isang bahagi ng entablado, habang nasa kabilang 
bahagi naman sina Jisel at Lourdes at sa di kalayuan, si Manuel) 


Ka Jacob: (Tuloy ang pagbabasa ng liham) Nagpulong ang aming sangay 
para pag-usapan kung anong gagawin sa pang-aatake ng sundalo. 
Habang wala kayo, nagsisikap kaming palakasin ang loob ng isa't isa at 
magpakatatag. 


(Labas si Ka Jacob) 
Jisel: Naku! Ano kayang mangyayari kay Ka Jess? 


Lourdes: Oo nga, nakokonsensya din ako. Di man lang natin sya 


2020 DAGITAB 


201 
natulungan. Baka matulungan tayo ni Ka Manuel. (lalapit kay Manuel) 
Jisel: Magandang araw po, Ka Manuel. 

Manuel: Magandang araw din. Bakit parang may problema yata? 


Lourdes: Kinuha kasi ng mga sundalo si Ka Jess, wala po kaming 
nagawa. 


Manuel: Naku, ganun ba?! Tsk. Tsk. Tsk. Perwisyo talaga ang mga hayop 
na iyan. Kailangan na nating kumilos. Dapat palayasin na ang mga 
sundalong 'yan sa komunidad natin. Kailangan nating magkaisa 


Jisel at Lourdes: (ahitado at magtatanguan) 


(Labas lahat) 


EKSENA 7: PULONG NG SANGAY 
(Pasok si Manuel, Jisel, Lourdes, Beth, at iba pang kasapi ng SPL) 


Manuel: Mga kasama, hindi tayo papayag na wala tayong gagawin sa 
pandarahas ng mga militar sa ating baryo. Ang hirap na nga ng buhay, 
may Covid pa. At ginagamit pa nila ang Covid para makapasok dito at 
maghasik ng lagim. Sa karatig nating mga lugar, dalawa na ang pinatay, 
kasama na si Ka Tupe. At dito sa atin, dinampot si Ka Jess! Kahit wala 
ang mga hukbo, dapat gumawa tayo ng paraan. Dapat matuto tayong 
tumindig sa sarili nating mga paa! 


Mila: Tama si Ka Manuel! Sama-sama tayong kumilos para mapalayas ang 
mga sundalo. Anong tingin niyong pwede nating gawin? 


Lourdes: Bakit hindi tayo sumulat sa mga kasama tungkol dito? 


Manuel: Magandang mungkahi yan. Pero kulang. Hindi natin pwedeng 
iasa ang lahat sa hukbo. May tungkulin din tayo bilang mga kasapi ng 
Partido! 


Beth: Bakit hindi tayo magpetisyon? Kalampagin natin ang chieftain, ang 
kapitan ng barangay, hanggang kay meyor. 


DAGIT) 2021 


202 


Jisel: Lumapit tayo kay Father para tumulong sa atin. Sigurado kilala sya 
ng mga pulitiko. 


Lahat: Oo nga, tama yan... 


Lourdes: Eh baka naman tayo lang pumirma dyan? Baka pag-initan tayo 
nyan! 


Beth: Hindi! Marami nang galit sa mga sundalo, kahit sa ibang baryo kaya 
siguradong maraming sasama sa petisyon. Kung hindi nila naiintindihan 
ang petisyon ay tayo na ang dapat magpaliwanag nun. Gusto ng mga 
masa na paalisin ang mga sundalo, kailangan lang na may mamuno sa 
kanila. 


Lahat: Tama yan! Gawin natin yan! 


Manuel: Sige, mukhang nagkakaisa na tayo, mga kasama. Ano, kailan 
tayo mag-uumpisa? 


(Labas) 


EKSENA 8: PAPANAGUTIN ANG MGA PASISTANG SUNDALO! 
(Pasok ang mga NPA: Ka Jacob, Ka Nelson, Ka Rosa at iba pa) 
Ka Jacob: (Patuloy sa pagbabasa ng liham) 


Nagbabahay-bahay kami ngayon para sa petisyon na palayasin ang mga 
army. Nakapagpa-iskedyul kami ng dayalog, sasamahan kami ni Kap 

at isang konsehala. Susulatan na lang namin kayo ng mga susunod na 
balita. 


Mag-ingat kayo, mag-ingat tayong lahat. 
Ka Manuel 


Ka Jacob: (kausap si Nanay Dina) Marami na palang nangyari sa inyo, 
Nay. 


Nanay Dina: (ngingiti) Nagpunta rin pala si Father sa dayalog. 


2020 DAGITAD 


203 


Nasermunan ang Army! Ang sabi ng opisyal, aalis na raw sila't wala 
namang napala sa amin. 


Lahat: (kaunting tawanan) 
Ka Rosa: Bilib din kami ha. Kayang-kaya nyo nang harapin ang kaaway! 


Nanay Dina: Eh kayo ba, anong plano ninyo? Naghahanap ng katarungan 
ang mga tao doon, lalo na yung asawa ni Tupe. 


Ka Jacob: (babaling kay Ka Nelson) Kumusta ba ang tsinek nyong sayt? 


Ka Nelson: Maganda naman ang pwestong yun. Malapit na rin iyon 
daanan batay sa inaral nating padron. Kailangan lang natin ng katulong 
na lookout. 


Nanay Dina: Pwede si Totoy ko! Sabihan ko rin si Tatay Elmer para ma- 
organisa ang milisya natin. 


(Nasa gitna sila ng talakayan nang papasok si Tatay Elmer. Hinihingal at 
hawak na ang tsinelas.) 


Tatay Elmer: Mga kasama, may bagong dating na trak ng kaaway. May 
laman. Nakita ng mga tao natin papasok ng sentro ng Palos. 


Ka Jacob: Yan na ang hinihintay natin. 


Ka Nelson: Magpupulong ang kumand para magplano. Tay, magbalik 
muna kayo sa baryo. Subaybayan nyo lang ang galaw at magpaabot 
kayo samin. Papuntahin nyo na lang dito sina Totoy. Mag-ingat ho! 


Tatay Elmer: Sige. Kami na'ng bahala, magsabi lang kayo. 


(Labas) 


EKSENA 9: TAMBANG 


(Awit-galaw ng Tambang: Nakaposisyong ambus ang mga NPA sa isang 
bahagi ng entablado, habang nasa kabilang bahagi ng entablado ang 
isang mag-uuway.) 


DAGIT) 2021 


204 


Sansaglit na lamang ang hinihintay (dahan-dahang aabante ang mga 
NPA, nakatutok ang mga sandata sa unahan) 


Dumapa nang dahan-dahan sa gilid ng daan (dahan-dahang uupo) 


Nariyan na... nariyan na ang kaaway (papasok ang mga militar at lalakad 
sa harap ng nakaambus na NPA) 


Papalapit... papalapit sa 'ting hanay 

Pandama'y talasan 

Sandata'y ikasa (ikakasa ang mga baril) 

Wag lilikha ng ingay 

Kumubli't maghanda 

Nariyan na... nariyan na ang kaaway (lalakad ulit ang mga sundalo) 


Papalapit... papalapit sa ‘ting hanay (lalapit sa nag-uuwav sa kabilang 
bahagi ng entablado) 


Mga pasistang pahirap sa masa (bubugbugin ang mag-uuway, saka ito 
babarilin) 


Nariyan na... nariyan na (lalakad ang mga sundalo hanggang sa harap 
ng NPA) 


Ang gatilyo'y kalabitin (papuputukan ng NPA ang mga sundalo sa harap 
nila, lalaban ang mga sundalo, pero marami na ang kaswalti sa kaaway) 


Isa-isang asintahin 

Ang bala ay wag sayangin 
Armas nila'y samsamin 
Dinggin mo ang atas 


Sundin bawat kumpas (sesenyas ang kumander ng NPA ng silent 
commana) 


2020 DAGITAD 


205 
Abe, Baking, Kaloy 
Sugod, buong lakas! (Sisigaw si Ka Nelson ng “Asolt!”) 


Nariyan na... nariyan na ang kaaway (aabante ang mga NPA palapit sa 
mga sundalo) 


Papalapit... papalapit sa ‘ting hanay 


Mga pasistang pahirap sa masa (Aakayin ng sundalo ang sugatan nilang 
kasamahan, lalakad sa kabilang bahagi ng entablado para umalis sa 
ambush zone. Gamit ang silent command, aatasan ng kumander ang 
tropa para mag-iskrambol sa kaliwa, kung saan papunta ang mga 
sundalo) 


Nariyan na... nariyan na 


DAGITNB 2021 


206 


Ang gatilyo'y kalabitin (papuputukan muli ng NPA ang mga sundalo sa 
harap nila, kakaunti na ang makakalaban sa mga sundalo) 


Isa-isang asintahin 

Ang bala ay wag sayangin (titigil sa pamumutok ang mga sundalo) 
Armas nila'y samsamin 

Pagputok sabay-sabay (Aasolt na ang mga NPA habang namumutok) 
Wag maglulubay 

Hanggang mga kaaway (susuko na ang mga natitira pang sundalo) 


Magtaasan ng kamay (magkiklining ang mga NPA ng mga armas ng mga 
sundalo) 


Isang tagumpay sa Bagong Hukbong Bayan 
Isang tagumpay ng ating digmang bayan 


Isang tagumpay, isang tagumpay! (sabay-sabay na itataas ng mga NPA 
ang mga mga baril na nasamsam) 


Ka Jacob: Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan! 
Lahat: Mabuhay! 


(Wakas) 
Itinanghal sa pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong 


Bayan sa isang larangang gerilya sa Sierra Madre. D 


1 gupad - asawang babae o matandang babae 


2020 DAGITAD 


208 


Bukas na liham ng isang 
kabataang NPA sa kanyang ina 


30 Nobyembre 2020 


Pinakamamahal kong Mama, 
Magandang araw po at rebolusyonaryong pagbati! 


Kamusta kayo dyan sa atin? Kamusta po kayo ni Papa? Sana 

ay datnan kayo ng sulat ko sa maayos na kalagayan, malusog 

ang katawan at malayo sa sakit lalo't laganap ang Covid ngayon. 
Makukulit pa rin ba ang mga kapatid? Kasing-pasaway ba nila ako 
noong ako'y paslit pa at ganyan ang edad? 


Malamang ay lagi niyo akong naaalala sa tuwing pagagalitan o 
yayakapin sa pagtulog sina bunso. “Kamusta na kaya ang aking 
panganay doon? Baka puno na ng kagat ng lamok ang kanyang 
mga braso at binti. Nilalamig kaya siya kapag gabi? Ano naman 
kaya ang tutulugan niya roon? Kumakain pa kaya siya sa oras? 
Naku, baka napalaban na sila. Baka “pag napalaban sila'y di ko 
kayanin...” 


Mama, alam ko pong iniisip niyo ang mga pag-aalalang ito, o di 
kaya'y sinasambit sa sarili kapag napapasagi ako sa inyong alaala. 
‘Wag kayong mag-alala, ma, naiintindihan ko po. Naiintindihan 

ko kung ganito kayo mag-alala, kung hihilingin niyo na umuwi 

na lang ako sa bahay nang makumpleto na ulit ang ating 

pamilya. Nanay kayo, e. Isang magulang na nagbuo, nagluwal 
ng isang panibagong tao. Nanggaling ako sa sinapupunan 

niyo kaya kung anuman ang mangyari sa aking buhay, kung 
papaano man ang maging takbo nito ay siguradong may 
sasabihin kayo, aalma kapag taliwas ito sa kagustuhan niyo. At 


2020 DAGITAD 


209 


naiintindihan ko kung nagagalit kayo dahil wala sa hinagap at 
pinangarap niyong magiging buhay ko ang pag-e-NPA. Lumalaban 
ako sa gobyerno kaya baka nagagalit kayo, iiyak, at iisiping nabigo 
kayo bilang isang ina. Ma, ang magluwal ng taong nangangarap 

na wakasan ang kahirapan sa bansa at pabagsakin ang dahilan o 
ugat ng kahirapang ito ay hindi kailanman magiging kabiguan bilang 
isang ina! 


Wala pong magulang na gustong mapariwara ang kanilang anak. 
Pero, Ma, hindi kapariwaraan ang tinatahak ko ngayong buhay. 


DAGITAB 2021 


210 


Ang paghuhukbo ko'y palatandaan ng aking lalong pagkamulat 

sa nangyayari sa ating lipunan. Ito'y pagiging mapangahas 

na magkaroon ng napakahalaga at makasaysayang papel sa 
pagbabago ng mapang-api at mapagsamantalang lipunan. Biruin 
nyo, Ma, buong daigdig ang nais kong baguhin! 


Ma, sa ganitong kalagayan ng bansa natin, normal na po ang 
pamilyang magkakalayo. Maraming mga magulang ang napipilitang 
mangibang-bansa at iwan ang sariling anak para mag-alaga ng 
anak ng iba, o lumalayo nang ilang araw, buwan, taon hanggang 
dekada para maghanapbuhay. Mayroon ding mga magulang na 
nawawalan ng anak, o anak na nawawalan ng magulang dahil 

sa palpak na sistemang pangkalusugan ng gobyerno. May mga 
magulang na dahil sa sobrang kahirapan ay gumagawa ng krimen 
at nakukulong, nahihiwalay rin sa pamilya. Sa paghuhukbo ko dito 
sa kanayunan, marami-rami rin akong nasaksihang mga inang kahit 
labag sa kanilang kalooban ay ipinamimigay o ipinaaalaga sa iba 
ang kanilang anak dahil sa hirap ng buhay at pagkabaon sa utang. 
Ibig sabihin, winawasak ng ganitong klaseng sistema ang bawat 
pamilyang Pilipino. Masisisi ba natin ang mga magulang na ito? 
Hindi. Ang sisihin natin sa pagkawasak ng bawat pamilya ay ang 
lintik na gobyerno mismo na walang alam kundi ang magpayaman 
at magpalawak ng kapangyarihan. Lumalaki ang agwat ng 
mayayaman at mahihirap, at alam kong alam niyo ito dahil ang 
mismong pamilya natin ay dumaranas ng hirap. 


Kaya, Ma, malulungkot ako at mababahala kung kayo man ay 
sasama sa mga sundalo at makikipagtulungan sa kanila upang 
ako'y pauwiin. Sila ang itinuturing namin na kaaway — kaaway 

ng sambayanan! Ang pakikipagtulungan sa kanila'y parang 
pagtulong na rin na mapanatili at mapatagal ang pang-aapi at 
pagsasamantala sa bansa. Mahal na mahal ko kayo, at alam kong 
mas maiintindihan niyo ako at ang mga ginagawa ko kumpara sa 
mga sundalo. Sinasamantala nila ang inyong damdaming ina at 
pagiging mapagmahal na magulang! Bilang inyong anak na nasa 


2020 DAGITAD 


hustong gulang at alam ang ginagawa, hinihiling ko na huwag 
kayong magpagamit sa kaaway. Inspirasyon ko kayo sa aking 
ginagawang pakikidigma, isa kayo sa dahilan kung bakit ako at 
ang iba pang mga kabataang NPA ay naririto. Kabilang kayo sa 
masang aming pinaglilingkuran! At kung sakali man, at huwag 
naman sana, ang magiging pagpanig niyo sa kalaban ng masa ay 
magiging napakasakit para sa akin, ito'y pagguho ng isa sa aking 
mga inspirasyon... at madudurog ang aking puso, Ma! 


Huwag po kayong mag-alala, hindi kayo nawawaglit sa aking isip sa 
araw-araw kong gawain sa Pulang hukbo. Maaalala ko kayo kapag 
kapiling ko ang mga masa. Sa tuwing niyayakap ko ang mga nanay 
sa baryo ay para ko na rin kayong kayakap. Mapagmahal sila, Ma, 
katulad niyo. Minamahal po nila at sinusuportahan kami na para 
nilang tunay na anak. 


Sige po, Ma, hanggang dito na lang muna. Alam kong gusto niyo 
akong makita at makausap. May plano para rito ang mga kasama. 
Tiyak na gagawin ko ang buong makakaya para sa ating muling 
pagtatagpo. Ikamusta niyo na lang ako kay Papa at sa iba pang 
mga nariyan. Miss ko na kayong lahat. 


Mahal na mahal ko po kayo, at hindi ako magsasawang sabihin ito. 
Mahal na mahal po kita, Ma. 


Mula sa puso ng inyong anak at anak ng bayan, 
Hanna 


DAGIT) 2021 


212 


Liham sa ama 
NI KA GEORGE 


Disyembre 2021 


Papa, 
Rebolusyonaryong Pagbati! 
Happy 53rd anniversary sa mahal nating Partido! 


Nanghihinayang at nalulungkot ako dahil di ka namin kasama 
habang nagdiriwang ng anibersaryo. Nalulungkot ako kasi akala 
ko makakasama pa kita nang matagal habang sabay tayong 
naglilingkod sa sambayanan. Sabi mo, marami ka pang ituturo sa 
akin. “Di ba kayo nga yung nagturo sakin kung paano gumamit ng 
pistola, gumamit ng bp, gumamit ng i-com, tumugtog ng gitara? 


Naaalaala ko pa yung sinabi mo sa huling sulat mo sa akin na gusto 
mo pang mabasa ang mga likha kong tula... pero paano yun? Wala 
ka na. 


Hayaan mo Papa, ikaw naman ang isa sa inspirasyon ko sa 
paglikha ng tula, kaya kahit di mo na mababasa, iaalay ko pa rin 
‘yun para sa'yo. 


Limang taon lang kitang nakasama sa sonang gerilya, pero sa 
limang taon na yun, marami akong natutunan. Marami kang 
naituro at ang pinakamaganda ay nang magsimula kang ituro 
sa akin kung paano taluntunin ang landas tungo sa armadong 
pakikibaka para paglingkuran ang masa. 


Sa maikling pagkakataon na magkasama tayo, naging mabuting 
Kasama at Ama ka para sa akin. 


2020 DAGITAD 


213 


Maraming salamat Papa.. Sobrang miss na kita. 


Tiyak na sobrang miss ka na ni Mama, malamang na tumutulo pa 
rin ang luha sa kanyang mata. Alam mo naman na sobrang mahal 
ka ni Mama, di ba? 


May mahalagang bagay rin akong natutunan sa pagkawala mo. 
“Yung pagkakataon pala na kasama mo ang mga taong mahalaga 
para sayo, mahal sa buhay, dapat pala talagang iparamdam mo sa 
kanila kung gaano mo sila kamahal, gaano sila kahalaga. Kasi sa 
buhay natin bilang rebolusyonaryo, humahawak naman tayo sadya 
ng armas, mayroon tayong kaaway... Hindi natin hawak ang buhay 
natin. Maaaring bukas makalawa, meron na namang mawala. 


Kaya habang maaga pa, may panahon pa para iparamdam 'yun 
lahat sa kanila. 


DAGIT) 2021 


214 


“Yun ang bagay na na-miss ko sa pagitan natin. Akala ko po kasi 
matagal pa tayong magkakasama e. Kaso hindi pala ganun. 


Simula nang mawala ka, lalong naging matindi ang pandarahas ng 
pasistang kaaway sa ating pamilya. Hanggang ngayon ay ginigipit 
sila at nakakagalit dahil pati ang mga bata dinadamay, tinatakot, 
hinaharas. Mga wala talaga silang pakundangan! Mga pasista't 
kriminal! 


Gayunman, ipinapakita lang ng bulok at reaksyunaryong gobyerno 
na sila talaga ang ultimong rekruter ng NPA. At tinitiyak ko na 
maraming maghu-Hukbo kahit sabihin ng kaaway na uubusin o 
pupulbusin nila ang NPA. 


Sabi nga, hindi laging dapat manaig ang takot sa dibdib, dapat 
itong itransporma sa makauring galit at paglupig sa kaaway. 


Mahal na mahal ka namin, Papa! 
At kahit wala ka na, sobrang proud ako na ikaw ang tatay ko. 


Lubos na nagmamahal, 
Ka George 


2020 DAGITAD 


215 


PASASALAMAT 


| Ma na nagpapasalamat ang patnugutan ng DAGITAB sa lahat 
ng mga kasama't masa na naging bahagi ng pagbubuo ng ating 
panrehiyong dyornal para sa taong 2020-2021. 


Maraming salamat sa Panrehiyong Kumand sa Operasyon-BHB Timog 
Katagalugan sa Paunang Salita. Pasasalamat sa Pulang Bandila-EDC- 
NPA Batangas at Pulang Bandila-AMC-NPA North Quezon sa kanilang 
mga likhang awit at dula. Salamat sa mga tula-dula ni Ka Pleni at sa 
balagtasang likha ng Pulang Bandila-LAGC-NPA Mindoro. 


Salamat sa Kalatas, Diklap, Lagablab at Alab sa pagbabahagi ng 
kanilang mga nailathala nang akda. 


Maraming salamat sa makukulay at buhay na buhay na mga sining 
biswal mula kina Ka Mubeak, Ka Eunice, Ka Isidro, Ka Atong, Ka Khobar, 
Ka Pleni, Astro Guerrero Caballero, Ka Martin, Ka Kule, Ka Reniel, RA 
Santiago at Ka Princess. 


Sa makabuluhang mga kwento at sanaysay mula kina Belinda Bukirin, 
Resureccion Marasigan, Ka Karen, Ka Arvhy, Ka Calib, Ka Miko, Ka Dessa, 
Ka Rona, Ka Yves, Ka Jimboy, Ka Althea, Ka Victor at Ka Jani, maraming 
salamat! 


Salamat sa mga tulang alay nina Kevin Cedrick “Ka Lucio" Castro, Axel 
Pinpin, Adel Serafin, Ka March, Ka Hunter, Ka Nathan, Ka George, Ka 
Rosie, Ka Oryang, Ka Tristan at Ka Ella. 


Maraming salamat sa lahat ng mga nakapanayam ng DAGITAB, sa 
pagbabahagi ng kanilang natatangi at makabuluhang mga karanasan 
sa buhay pakikibaka at pagharap sa pasismo ng rehimeng US-Duterte. 


Para sa lahat ng Pulang mandirigma, rebolusyonaryo at sambayanang 
Pilipino ang DAGITAB 2020-2021. Pinakamainit na pasasalamat! 
Mabuhay kayong lahat! 2 


DAGITAL 2021 


IB AG > Ak 


ca mien ¡Má SYDANGAN § 
: ai imag’ papa 

q pa U $ 20201 oi des 

$ ta paaa 7 


